พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 1 

พระสุตตันตปิฎก 
เล่ม ๙ 

สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค 

ขอนอบน้อมแด'พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
๑. ข้นธสังยุต 
มูลปัณณาสก์ 
นกุลปิตวรรคที่ ๑ 
๑. นกุลปิตาสูตร 
ว่าด้วยกายเปรียบด้วยฟองไข่ 
[๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้: 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เภสกฬาวัน (ป่าเป็นที่นางยักษ์ชื่อเภสกฬา 
อยู่อาศัย) อันเป็นสถานที่ให้อภัยแก , หมู่มฤค ใกล้เมืองสุงสุมารคิระในภัคคชนบท ฯลฯ 
ครั้งนั้นแล คฤหบดีชื่อนกุลบิดาเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายอภิวาทแล้ว นึ่ง ณ ที่ควร 
ส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระองค์เป็นผู้แก่เฒ่า 
เป็นผู้ใหญ่ ล่วงกาลผ่านวัยแล้วโดยลำดับ มีกายกระสับกระส่าย เจ็บป่วยเนืองๆ พระพุทธเจ้าข้า 
ก็ข้าพระองค์มิได้เห็นพระผู้มีพระภาคและภิกษุทั้งหลาย ผู้ให้เจริญใจอยู่เป็นนิตย์ ขอพระผู้มี 
พระภาคโปรดสั่งสอนข้าพระองค์ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดพรํ่าสอนข้าพระองค์ ด้วยธรรมที่เป็น 
ไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก , ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิด. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า นั่น 
ถูกแล้วๆ คฤหบดี อันที่จริง กายนี้กระสับกระส่าย เป็นดังว่าฟองไข่ อันผิวหนังทุ้มไว้ ดูกร 
คฤหบดี ก็บุคคลผู้บริหารกายนี้อยู่ พึงรับรองความเป็นผู้ไม , มีโรคได้แม้เพียงครู , เดียว จะมีอะไร 
เล่านอกจากความเป็นคนเขลา ดูกรคฤหบดี เพราะเหตุนั้นแหละ ท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่า 
เมื่อเรามีกายกระสับกระส่ายอยู่ จิตของเราจักไม , กระสับกระส่าย ดูกรคฤหบดี ท่านพึงศึกษา 
อย่างนี้แล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 2 

[๒] ครั้งนั้นแล คฤหบดีชื่อนกุลบิดา ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ลุก 
จากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค ทำประทักษิณแล้ว เข้าไปหาท่านพระสารีบุตร 
อภิวาทแล้ว นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ท่านพระสารีบุตร ได้กล่าวกะนกุลปิตคฤหบดีว่า 
คฤหบดี อินทรีย์ของท่านผ่องใสนัก สีหน้าของท่านบริสุทนั้เปล่งปลั่ง วันนี้ท่านได้ฟ้ง 
ธรรมีกถาในที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคหรือ? นกุลปิตคฤหบดีตอบว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ 
ไฉนจะไม่เป็นอย่างนี้เล่า พระผู้มีพระภาคทรงหลั่งอมฤตธรรมรดข้าพเจ้าด้วยธรรมีกถา. 

ส. ดูกรคฤหบดี พระผู้มีพระภาคทรงหลั่งอมฤตธรรมรดท่านด้วยธรรมีกถาอย่างไรเล่า? 

น. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ (ข้าพเจ้าจะเล่าถวาย) ข้าพเจ้าเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวาย 
อภิวาทแล้ว นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า 
ข้าพระองค์เป็นผู้แก , เฒ่า เป็นผู้ใหญ่ ล่วงกาลผ่านวัยแล้วโดยลำดับ มีกายกระสับกระส่าย 
เจ็บป่วยเนืองๆ พระพุทธเจ้าข้า ก็ 1 ข้าพระองค์มิได้เห็นพระผู้มีพระภาคและภิกษุทั้งหลาย ผู้ให้ 
เจริญใจอยู่เป็นนิตย์ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดสั่งสอนข้าพระองค์ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดพรํ่า 
สอนข้าพระองค์ด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิด. 
เมื่อข้าพเจ้ากราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสว่า นั่น ถูกแล้วๆ คฤหบดี อันที่จริง 
กายนี้กระสับกระส่าย เป็นดังว่าฟองไข่ อันผิวหนังหุ้มไว้ ดูกรคฤหบดี ก็บุคคลผู้บริหารกายนี้อยู่ 
พึงรับรองความเป็นผู้ไม่มีโรคได้แม้เพียงครู , เดียว จะมีอะไรเล่า นอกจากความเป็นคนเขลา ดูกร 
คฤหบดี เพราะเหตุนั้นแหละ ท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เมื่อเรามีกายกระสับกระส่ายอยู่ จิตของ 
เราจักไม , กระสับกระส่าย ดูกรคฤหบดี ท่านพึงศึกษาอย่างนี้แล. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มี 
พระภาคทรงหลั่งอมฤตธรรมรดข้าพเจ้าด้วยธรรมีกถาอย่างนี้แล. 

[๓] ส. ดูกรคฤหบดี ก็ท่านมิได้ทูลสอบถามพระผู้มีพระภาคต่อไปว่า พระพุทธเจ้าข้า 
ด้วยเหตุเท่าไรหนอ? บุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายและเป็นผู้มีจิตกระสับกระส่าย 
และก็ด้วยเหตุเท่าไรหนอ? บุคคลแม้เป็นผู้มีกายกระสับกระส่าย แต่หาเป็นผู้มีจิตกระสับกระส่าย 
ไม่. 

น. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้ามาแม้แต่ที่ไกล เพื่อจะทราบเนื้อความแห่งภาษิตนั้นใน 
สำนักท่านพระสารีบุตร ดีละหนอ ขอเนื้อความแห่งภาษิตนั้นจงแจ่มแจ้งกะท่านพระสารีบุตรเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 3 

ส. ดูกรคฤหบดี ถ้าเช่นนั้น ท่านจงฟิง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว. 

นกุลปิตคฤหบดีรับคำท่านพระสารีบุตรแล้ว. ท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่า 
สังกายทิฏฐิ ๒๐ 

[๔] ดูกรคฤหบดี ก็อย่างไรเล่า? บุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายด้วย จึง 
ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตกระสับกระส่ายด้วย. ดูกรคฤหบดี คือ ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วในโลกนี้มิได้ 
เห็นพระอริยะทั้งหลาย ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ มิได้รับแนะนำในอริยธรรม มิได้เห็น 
สัตบุรุษทั้งหลาย ไม , ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ มิได้รับแนะนำในสัปปุริสธรรม ย่อมเห็นรูปโดย 
ความเป็นตน ๑ ย่อมเห็นตนมีรูป ๑ ย่อมเห็นรูปในตน ๑ ย่อมเห็นตนในรูป ๑ เป็นผู้ตั้งอยู่ 
ด้วยความยึดมั่นว่า เราเป็นรูป รูปของเรา. เมื่อเขาตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า เราเป็นรูป รูป 
ของเรา รูปนั้นย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป เพราะรูปแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้น. ย่อมเห็นเวทนาโดยความเป็นตน ๑ ย่อมเห็น 
ตนมีเวทนา ๑ ย่อมเห็นเวทนาในตน ๑ ย่อมเห็นตนในเวทนา ๑ เป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า 
เราเป็นเวทนา เวทนาของเรา. เมื่อเขาตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า เราเป็นเวทนา เวทนาของเรา 
เวทนานั้นย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป เพราะเวทนาแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข์ โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้น. ย่อมเห็นสัญญา โดยความเป็นตน ๑ ย่อมเห็นตนมี 
สัญญา ๑ ย่อมเห็นสัญญาในตน ๑ ย่อมเห็นตนในสัญญา ๑ เป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า 
เราเป็นสัญญา สัญญาของเรา. เมื่อเขาตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า เราเป็นสัญญา สัญญาของเรา 
สัญญานั้นย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป เพราะสัญญาแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข์ โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้น. ย่อมเห็นสังขารโดยความเป็นตน ๑ ย่อมเห็นตนมี 
สังขาร ๑ ย่อมเห็นสังขารในตน ๑ ย่อมเห็นตนในสังขาร ๑ เป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า 
เราเป็นสังขาร สังขารของเรา. เมื่อเขาตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า เราเป็นสังขาร สังขารของเรา 
สังขารนั้นย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป เพราะสังขารแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข์ โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้น. ย่อมเห็นวิญญาณโดยความเป็นตน ๑ ย่อมเห็นตนมี 
วิญญาณ ๑ ย่อมเห็นวิญญาณในตน ๑ ย่อมเห็นตนในวิญญาณ ๑ เป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า 
เราเป็นวิญญาณ วิญญาณของเรา เมื่อเขาตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า เราเป็นวิญญาณ วิญญาณ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 4 

ของเรา วิญญาณนั้นย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป เพราะวิญญาณแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป 
โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้น. ดูกรคฤหบดี ด้วยเหตุอย่างนี้แล 
บุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระส่าย และเป็นผู้มีจิตกระสับกระส่าย. 

[๕] ดูกรคฤหบดี ก็อย่างไรเล่า? บุคคลแม้เป็นผู้มีกายกระสับกระส่าย แต่หาเป็นผู้มี 
จิตกระสับกระส่ายไม่. ดูกรคฤหบดี คือ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในธรรมวินัยนี้ ผู้เห็นพระอริยะ 
ทั้งหลาย ผู้ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ผู้ได้รับแนะนำดีแล้วในอริยธรรม ผู้เห็นสัตบุรุษ 
ทั้งหลาย ผู้ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ผู้ได้รับแนะนำดีแล้วในสัปปุ รส ธรรม ย่อมไม , เห็นรูปโดย 
ความเป็นตน ๑ ย่อมไม่เห็นตนมีรูป ๑ ย่อมไม่เห็นรูปในตน ๑ ย่อมไม่เห็นตนในรูป ๑ ไม่เป็นผู้ 
ตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า เราเป็นรูป รูปของเรา. เมื่ออริยสาวกนั้นไม่ตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า 
เราเป็นรูป รูปของเรา รูปนั้นย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป เพราะรูปแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป 
โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาสจึงไม่เกิดขึ้น. ย่อมไม , เห็นเวทนาโดยความเป็นตน ๑ 
ย่อมไม , เห็นตนมีเวทนา ๑ ย่อมไม , เห็นเวทนาในตน ๑ ย่อมไม , เห็นตนในเวทนา ๑ ไม่เป็นผู้ตั้ง 
อยู่ด้วยความยึดมั่นว่า เราเป็นเวทนา เวทนาของเรา. เมื่ออริยสาวกนั้นไม , ตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่น 
ว่า เราเป็นเวทนา เวทนาของเรา เวทนานั้นย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป เพราะเวทนาแปร 
ปรวนเป็นอย่างอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาสจึงไม่เกิดขึ้น. ย่อมไม , เห็น 
สัญญาโดยความเป็นตน ๑ ย่อมไม่เห็นตนมีสัญญา ๑ ย่อมไม่เห็นสัญญาในตน ๑ ย่อมไม่เห็น 
ตนในสัญญา ๑ ไม่เป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นสัญญา สัญญาของเรา. เมื่ออริยสาวก 
นั้นไม่ตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า เราเป็นสัญญา สัญญาของเรา. สัญญานั้นย่อมแปรปรวนเป็น 
อย่างอื่นไป เพราะสัญญาแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและ 
อุปายาสจึงไม่เกิดขึ้น. ย่อมไม , เห็นสังขารโดยความเป็นตน ๑ ย่อมไม , เห็นตนมีสังขาร ๑ ย่อมไม่ 
เห็นสังขารในตน ๑ ย่อมไม , เห็นตนในสังขาร ๑ ไม่เป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า เราเป็นสังขาร 
สังขารของเรา. เมื่ออริยสาวกนั้นไม่ตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า เราเป็นสังขาร สังขารของเรา 
สังขารนั้นย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป เพราะสังขารแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข์ โทมนัสและอุปายาสจึงไม่เกิดขึ้น. ย่อมไม่เห็นวิญญาณโดยความเป็นตน ๑ ย่อมไม่เห็น 
ตนมีวิญญาณ ๑ ย่อมไม่เห็นวิญญาณในตน ๑ ย่อมไม่เห็นตนในวิญญาณ ๑ ไม่เป็นผู้ตั้งอยู่ด้วย 
ความยึดมั่นว่า เราเป็นวิญญาณ วิญญาณของเรา. เมื่ออริยสาวกนั้นไม่ตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 5 

เราเป็นวิญญาณ วิญญาณของเรา วิญญาณนั้นย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป เพราะวิญญาณ 
แปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาสจึงไม่เกิดขึ้น. ดูกร 
คฤหบดี อย่างนี้แล บุคคลแม้มีกายกระสับกระส่าย แต่หาเป็นผู้มี'จิตกระสับกระส่ายไม่. 

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคำเช่นนี้แล้ว นกุลปิตคฤหบดี ชื่นชมยินดีภาษิตของท่าน 
พระสารีบุตร ฉะนี้แล. 

จบ สูตรที่ ๑ 
๒. เทวทหสูตร 

ว่าด้วยการกำจัดฉันทราคะในขันธ์ ๕ 
[๖] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้; 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมเทวทหะของศากยะทั้งหลายในสักกชนบท. 

ครั้งนั้นแล ภิกษุมากรูปด้วยกัน ปรารถนาจะไปสู่ปัจฉาภูมชนบทเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวาย 
อภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้ว นึ่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า 
พระพุทธเจ้าข้า พวกข้าพระองค์ปรารถนาจะไปสู่ปัจฉาภูมชนบท เพื่อสำเร็จการอยู่อาศัยในปัจฉา 
ภูมชนบท. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เธอทั้งหลายลาสารีบุตรแล้วหรือ? 

ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า พวกข้าพระองค์ยังมิได้ลาท่านพระสารีบุตร. พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงไปลาสารีบุตรเถิด. สารีบุตรเป็นบัณฑิตอนุเคราะ 
เพื่อนพรหมจารี. ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า. 

[๗] ก็สมัยนั้นแล ท่านพระสารีบุตรนึ่งอยู่ในมณฑปเล็กๆ แห่งหนึ่งที่มุงด้วยตะใคร่นั้า 
ไม , ไกลพระผู้มีพระภาค. ครั้งนั้นแล ภิกษุเหล่านั้น ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค 
ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาท ทำประทักษิณพระผู้มีพระภาคแล้ว พากันเข้าไปหาท่านพระสารีบุตร 
กล่าวคำปราศรัยกับท่านพระสารีบุตร ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกัน ไปแล้ว จึงนึ่งอยู่ 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้กล่าวกะท่านพระสารีบุตรว่า ข้าแต่ท่านพระสารีบุตร ข้าพเจ้า 
ทั้งหลายปรารถนาจะไปปัจฉาภูมชนบท เพื่อสำเร็จการอยู่อาศัยในปัจฉาภูมชนบท. ท่านพระ 
สารีบตรกล่าวว่า ท่านทั้งหลาย กราบทลลาพระศาสดาแล้วหรือ? ดกรท่านผมอายทั้งหลาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 6 

ก็กษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบ้าง พราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตบ้าง คฤหบดีผู้เป็นบัณฑิตบ้าง สมณะผู้เป็น 
บัณฑิตบ้าง เป็นผู้ถามปัญหากะภิกษุผู้ไปไพรัชชประเทศต่างๆ มีอยู่ ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย 
ก็พวกมนุษย์ที่เป็นบัณฑิตทดลองถามว่า พระศาสดาของพวกท่านมีวาทะอย่างไร? ตรัสสอน 
อย่างไร? ธรรมทั้งหลายพวกท่านฟิงดีแล้ว เรียบร้อยดีแล้ว ใส่ใจดีแล้ว ทรงจำดีแล้ว แทง 
ตลอดดีแล้ว ด้วยปัญญาบ้างหรือ? ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อพยากรณ์อย่างไร? จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ 
กล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว จะไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาค ด้วยคำไม่จริง และพยากรณ์ 
ธรรมสมควรแก , ธรรม ทั้งการคล้อยตามวาทะที่ลูกไรๆ จะไม , พึงถึงฐานะอันวิญญชนจะติเตียนได้. 

กิ. ข้าแต่ท่านผู้มีอายุ ข้าพเจ้าทั้งหลาย มาแบ้แต่ที่ไกล เพื่อจะรู้เนื้อความแห่งภาษิต 
นั้นในสำนักท่านพระสารีบุตร ดีละหนอ ขอเนื้อความแห่งภาษิตนั้น จงแจ่มแจ้งกะท่านพระ 
สารีบุตรเถิด. 

[๘] ส. ล้าเช่นนั้น ท่านทั้งหลายจงฟ้ง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว. ภิกษุเหล่านั้น 
รับคำท่านพระสารีบุตรแล้ว. ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ก็กษัตริย์เป็น 
บัณฑิตบ้าง พราหมณ์เป็นบัณฑิตบ้าง คฤหบดีเป็นบัณฑิตบ้าง สมณะเป็นบัณฑิตบ้าง เป็นผู้ถาม 
ปัญหากะภิกษุผู้ไปไพรัชชประเทศต่างๆ มีอยู่ ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ก็มนุษย์ทั้งหลายที่เป็น 
บัณฑิต จะทดลองถามว่า พระศาสดาของท่านผู้มีอายุทั้งหลาย มีวาทะว่าอย่างไร ตรัสสอน 
อย่างไร? ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายลูกถามอย่างนี้แล้ว พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่า 
ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พระศาสดาของเราทั้งหลายตรัสสอนให้คำจัดฉันทราคะ. เมื่อท่าน 
ทั้งหลายพยากรณ์อย่างนี้แล้ว กษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบ้าง พราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตบ้าง คฤหบดีผู้ 
เป็นบัณฑิตบ้าง สมณะผู้เป็นบัณฑิตบ้าง พึงถามปัญหายิ่งขึ้นไป ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย 
ก็มนุษย์ทั้งหลายที่เป็นบัณฑิต จะทดลองถามว่า ก็พระศาสดาของท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ตรัสสอน 
ให้กำจัดฉันทราคะในสิ่งอะไร. ท่านทั้งหลายลูกถามอย่างนี้แล้ว พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่า ดูกรท่าน 
ผู้มีอายุทั้งหลาย พระศาสดาตรัสสอนให้คำจัดฉันทราคะในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. 
ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อท่านทั้งหลายพยากรณ์อย่างนี้แล้ว กษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบ้าง 
พราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตบ้าง คฤหบดีผู้เป็นบัณฑิตบ้าง สมณะผู้เป็นบัณฑิตบ้าง พึงถามปัญหา 
ยิ่งขึ้นไป ก็มนุษย์ทั้งหลายที่เป็นบัณฑิต จะทดลองถามว่า ก็พระศาสดาของท่านผู้มีอายุทั้งหลาย 
ทรงเห็นโทษอะไร จึงตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในรป เวทนา สัฌฌา สังขาร ริฌฌาณ? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 7 

ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่า ดูกรท่านผู้มี 
อายุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีความกำหนัด ความพอใจ ความรัก ความกระหาย ความกระวน 
กระวาย ความทะยานอยากในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ยังไม่ปราศจากไปแล้ว 
โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาสย่อมเกิดขึ้น เพราะรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
และวิญญาณ แปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พระศาสดาของเราทั้งหลาย 
ทรงเห็นโทษนี้แล จึงตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ. 
ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย แม้เมื่อท่านทั้งหลายพยากรณ์อย่างนี้แล กษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบ้าง 
พราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตบ้าง คฤหบดีผู้เป็นบัณฑิตบ้าง สมณะผู้เป็นบัณฑิตบ้าง พึงถามปัญหา 
ยิ่งขึ้นไป ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ก็มนุษย์ทั้งหลายที่เป็นบัณฑิตจะทดลองถามว่า ก็พระศาสดา 
ของท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ทรงเห็นอานิสงส์อะไร? จึงตรัสสอนให้กำจัดให้ฉันทราคะในรูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. ท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่า 
ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีความกำหนัด ความพอใจ ความรัก ความกระหาย ความ 
กระวนกระวาย ความทะยานอยากในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณปราศจากไปแล้ว 
โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาสย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
และวิญญาณ แปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป. ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พระศาสดาของเราทั้งหลาย 
ทรงเห็นอานิสงส์นี้แล จึงตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และ 
วิญญาณ. 

[๙] ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลเข้าถึงอกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ชักได้มีการอยู่ 
สบาย ไม่มีความลำบาก ไม่มีความคับแค้น ไม , มีความเดือดร้อน ในปัจจุบันนี้และเมื่อตาย 
ไปแล้ว ก็พึงหวังสุคติไซร้ พระผู้มีพระภาคก็จะไม่พึงทรงสรรเสริญ การละอกุศลธรรมทั้งหลาย. 
ก็เพราะเมื่อบุคคลเข้าถึงอกุศลธรรมทั้งหลาย ย่อมมีการอยู่เป็นทุกข์ มีความลำบาก มีความ 
คับแค้น มีความเดือดร้อน ในปัจจุบัน และเมื่อตายไปแล้ว ก็พึงหวังได้ทุคติ ฉะนั้น 
พระผู้มีพระภาค จึงทรงสรรเสริญ การละอกุศลธรรมทั้งหลาย. 

[๑๐] ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย แต่เมื่อบุคคลเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ จักได้มีการ 
อย่เป็นทกข์ มีความลำบาก มีความคับแค้น มีความเดือดร้อน ในปัจจบันนี้และเมื่อตายไป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 8 

แล้ว ก็พึงหวังได้ทุคติไซร้ พระผู้มีพระภาค ก็จะไม่พึงทรงสรรเสริญ การเข้าถึงอกุศลธรรม 
ทั้งหลาย. ก็เพราะเมื่อบุคคลเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ มีการอยู่สบาย ไม่มีความลำบาก 
ไม่มีความคับแค้น ไม่มีความเดือดร้อน ในปัจจุบันนี้ และเมื่อตายไปแล้ว ก็พึงหวังได้สุคติ 
ฉะนั้นพระผู้มีพระภาค จึงทรงสรรเสริญ การเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลาย. ท่านพระสารีบุตรได้ 
กล่าวคำนี้แล้ว. ภิกษุเหล่านั้น ชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระสารีบุตร ฉะนี้แล. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. หลิททิกานิสูตรที่ ๑ 
ว่าด้วยลักษณะมุนี 
[๑๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้: 

สมัยหนึ่ง ท่านพระมหากัจจานะอยู่ ณ ภูเขาข้นข้างหนึ่ง ใกล้กุรรฆรนครแคว้นอวันตีรัฐ 
ครั้งนั้นแล คฤหบดีชื่อว่าหลิททิกานิ เข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ อภิวาทแล้ว นึ่งอยู่ 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้กล่าวกะท่านมหากัจจานะว่า ข้าแต่ท่านพระผู้เจริญ พระผู้มีพระภาค 
ตรัสพระภาษิตนี้ในมาคัณฑิยปัญหา อันมีในอัฏฐกวรรคว่า 

มุนีละที่อยู่แล้ว ไม่มีที่พักเที่ยวไป ไม่ท่าความสนิทสนมในบ้าน 
เป็นผู้ว่างจากกามทั้งหลาย ไม , มุ่งถึงกาลข้างหน้า ไม่ท่าถ้อยคำ 
แก่งแย่งกับชนอื่น ดังนี้. 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ เนื้อความแห่งพระพุทธวจนะที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อนี้ จะพึง 
เห็นได้โดยพิสดารอย่างไร? 

[๑๒] พระมหากัจจานะได้กล่าวว่า ดูกรคฤหบดี รูปธาตุเป็นที่อยู่อาศัยของวิญญาณ 
ก็แหละมุนีใด มีวิญญาณพัวพันด้วยราคะในรูปธาตุ มุนีนั้น ท่านกล่าวว่า มีที่อยู่อาศัยเที่ยวไป 
ดูกรคฤหบดี เวทนา -.. สัญญา .-. สังขารธาตุเป็นที่อยู่อาศัยของวิญญาณ ก็แหละมุนีใด มีวิญญาณ 
พัวพันด้วยราคะในสังขารธาตุ มุนีนั้น ท่านกล่าวว่า มีที่อยู่อาศัยเที่ยวไป. ดูกรคฤหบดี มุนี 
ชื่อว่าเป็นผู้มีที่อยู่อาศัยเที่ยวไป ด้วยประการฉะนี้แล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 9 

[๑๓]ดูกรคฤหบดี ก็มุนีเป็นผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยเที่ยวไปอย่างไร? ดูกรคฤหบดี ความ 
พอใจ ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ความเข้าถึง ความยึดมั่น อัน 
เป็นที่ตั้งที่อยู่อาศัยแห่งจิตเหล่าใด ในรูปธาตุ ความพอใจเป็นต้นเหล่านั้น อันพระตถาคต 
ทรงละเสียแล้ว ทรงตัดรากขาดแล้ว ทำให้เป็นดังตาลยอดด้วน ทรงกระทำให้ไม่มี มีอันไม่ 
เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้น พระตถาคต บัณฑิตจึงกล่าวว่า เป็นผู้ไม , มีที่อยู่อาศัย 
เที่ยวไป. ดูกรคฤหบดี ความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก 
ความเข้าถึง ความยึดมั่น อันเป็นที่ตั้งที่อยู่อาศัยแห่งจิตเหล่าใดในเวทนาธาตุ -.. ในสัญญาธาตุ -.. 

ในสังขารธาตุ -.. ในวิญญาณธาตุ ความพอใจเป็นต้นเหล่านั้น อันพระตถาคต ทรงละเสียแล้ว 
ทรงตัดรากขาดแล้ว ทรงทำให้เป็นดังตาลยอดด้วน ทรงกระทำให้ไม่มี มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็น 
ธรรมดา เพราะฉะนั้น พระตถาคต บัณฑิตจึงกล่าวว่า เป็นผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยเที่ยวไป. ดูกร 
คฤหบดี มุนีชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเที่ยวไปอย่างนี้แล. 

[๑๔] ดูกรคฤหบดี ก็มุนีเป็นผู้มีที่พักเที่ยวไปอย่างไร? ดูกรคฤหบดี มุนีท่านกล่าวว่า 
เป็นผู้มีที่พักเที่ยวไป เพราะซ่านไปและพัวพันในรูป อันเป็นนิมิตและเป็นที่พัก. ดูกรคฤหบดี 
มุนีท่านกล่าวว่าเป็นผู้มีที่พักเที่ยวไป เพราะซ่านไปและพัวพันในเสียง ... ในกลิ่น -.. ในรส -.. ใน 
โผฏฐัพพะ ... ในธรรมารมณ์อันเป็นนิมิตและเป็นที่พัก. ดูกรคฤหบดี มุนีเป็นผู้มีที่พักเที่ยวไป 
อย่างนี้แล. 

[๑๕] ดูกรคฤหบดี ก็มุนีเป็นผู้ไม่มีที่พักเที่ยวไปอย่างไร? ดูกรคฤหบดี กิเลสเป็น 
เหตุซ่านไปและพัวพันในรูปอันเป็นนิมิตและที่พัก อันพระตถาคต ทรงละเสียแล้ว ทรงตัดรากขาด 
แล้ว ทำให้เป็นดังตาลยอดด้วน ทรงกระทำให้ไม่มี มีอันไม , เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา เพราะ 
ฉะนั้น พระตถาคต บัณฑิตจึงกล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีที่พักเที่ยวไป. ดูกรคฤหบดี กิเลสเป็นเหตุ 
ซ่านไปและพัวพันในเสียง -.. ในกลิ่น -.. ในรส -.. ในโผฏฐัพพะ -.. ในธรรมารมณ์อันเป็นนิมิตและเป็น 
ที่พักอันพระตถาคต ทรงละเสียแล้ว ทรงตัดรากขาดแล้ว ทำให้เป็นดังตาลยอดด้วน ทรงกระ 
ทำให้ไม่มี มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้น พระตถาคต บัณฑิตจึงกล่าวว่า เป็นผู้ 
ไม่มีที่พักเที่ยวไป. ดูกรคฤหบดี มุนีชื่อว่าเป็นผู้ไม , มีที่พักเที่ยวไปอย่างนี้แล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 10 

[๑๖] ดูกรคฤหบดี ก็มุนีเป็นผู้สนิทสนมในบ้านอย่างไร? ดูกรคฤหบดีมุนีบางคนใน 
โลกนี้ เป็นผู้คลุกคลีกับพวกคฤหัสถ์อยู่ คือเป็นผู้พลอยชื่นชมกับเขา พลอยโศกกับเขา เมื่อ 
พวกคฤหัสถ์มีสุขก็สุขด้วย มีทุกข์ก็ทุกข์ด้วย เมื่อพวกคฤหัสถ์มีกรณียกิจที่ควรทำเกิดขึ้น 
ก็ขวนขวายในกรณียกิจเหล่านั้นด้วยตนเอง. ดูกรคฤหบดี มุนีเป็นผู้สนิทสนมในบ้าน อย่างนี้แล. 

[๑๗]ดูกรคฤหบดี ก็มุนีไม่เป็นผู้สนิทสนมในบ้านอย่างไร? ดูกรคฤหบดี ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้ ไม่เป็นผู้คลุกคลีกับพวกคฤหัสถ์คือ ไม่พลอยชื่นชมกับเขา ไม่พลอยโศกกับเขา 
เมื่อพวกคฤหัสถ์มีสุข ก็ไม่สุขด้วย มีทุกข์ ก็ไม่ทุกข์ด้วย เมื่อคฤหัสถ์มีกรณียกิจที่ควรทำเกิดขึ้นก็ 
ไม่ขวนขวายในกรณียกิจเหล่านั้นด้วยตนเอง. ดูกรคฤหบดีมุนีไม , เป็นผู้สนิทสนมในบ้าน อย่างนี้แล. 

[๑๘] ดูกรคฤหบดี ก็มุนีเป็นผู้ไม , ว่างจากกามทั้งหลายอย่างไร? ดูกรคฤหบดี มุนีบาง 
คนในโลกนี้ยังเป็นผู้ไม่ปราศจากความกำหนัด ความพอใจ ความรัก ความกระหาย ความ 
กระวนกระวาย ความทะยานอยากในกามทั้งหลาย. ดูกรคฤหบดี มุนีเป็นผู้ไม , ว่างจากกามทั้ง 
หลาย อย่างนี้แล. 

[๑๙]ดูกรคฤหบดี ก็มุนีเป็นผู้ว่างจากกามทั้งหลายอย่างไร? ดูกรคฤหบดีภิกษุบางรูป 
ในธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นผู้ปราศจากความกำหนัด ความพอใจ ความรัก ความกระหาย ความ 
กระวนกระวาย ความทะยานอยากในกามทั้งหลาย. ดูกรคฤหบดี มุนีเป็นผู้ว่างจากกามทั้งหลาย 
อย่างนี้แล. 

[๒๐] ดูกรคฤหบดี ก็มุนีเป็นผู้มุ่งถึงกาลข้างหน้าอย่างไร? ดูกรคฤหบดี มุนีบางคน 
ในโลกนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่า ในกาลข้างหน้า ขอเราพึงเป็นผู้มีรูปอย่างนี้มีเวทนาอย่าง 
นี้ มีสัญญาอย่างนี้ มีสังขารอย่างนี้ มีวิญญาณอย่างนี้. ดูกรคฤหบดี มุนีเป็นผู้มุ่งถึงกาลข้าง 
หน้า อย่างนี้แล. 

[๒๑]ดูกรคฤหบดี ก็มุนีเป็นผู้ไม , มุ่งถึงกาลข้างหน้าอย่างไร? ดูกรคฤหบดี ภิกษุบาง 
รูปในธรรมวินัยนี้ ไม่มีความปรารถนาอย่างนี้ว่า ในกาลข้างหน้า ขอเราพึงเป็นผู้มีรูปอย่างนี้มี 
เวทนาอย่างนี้มีสัญญาอย่างนี้มีสังขารอย่างนี้มีวิญญาณอย่างนี้. ดูกรคฤหบดี มุนีเป็นผู้ไม , มุ่ง 
ถึงกาลข้างหน้า อย่างนี้แล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 11 

[๒๒] ดูกรคฤหบดี ก็มุนีเป็นผู้ทำถ้อยคำแก่งแย่งกับชนอื่นอย่างไร? ดูกรคฤหบดี มุนี 
บางคนในโลกนี้ ย่อมเป็นผู้ทำถ้อยคำเห็นปานนี้ว่า ท่านไม , รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ เรารู้ทั่วถึงธรรม 
วินัยนี้ ไฉนท่านจักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้ ท่านเป็นผู้ปฏิบัติผิด เราเป็นผู้ปฏิบัติชอบ คำที่ควร 
กล่าวก่อน ท่านกล่าวทีหลัง คำที่ควรกล่าวทีหลัง ท่านกล่าวก่อน คำของเรามีประโยชน์ คำ 
ของท่านไม่มีประโยชน์ ข้อที่ท่านเคยประพฤติมาผิดเสียแล้ว เรายกวาทะแก่ท่านแล้ว ท่าน 
จงประพฤติเพื่อปลดเปลื้องวาทะเสีย ท่านเป็นผู้อันเราข่มได้แล้ว หรือจงปลดเปลื้องเสียเองถ้า 
ท่านสามารถ. ดูกรคฤหบดี มุนีเป็นผู้ท่าถ้อยคำแก่งแย่งกับชนอื่น อย่างนี้แล. 

[๒๓]ดูกรคฤหบดี ก็มุนีไม่เป็นผู้ท่าคำแก่งแย่งกับชนอื่นอย่างไร? ดูกรคฤหบดี 
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นผู้ไม่ท่าถ้อยคำเห็นปานนี้ว่า ท่านย่อมไม , รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ 
เรารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ไฉนท่านชักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้ ท่านเป็นผู้ปฏิบัติผิด เราเป็นผู้ปฏิบัติ 
ชอบ คำที่ควรกล่าวก่อน ท่านกล่าวทีหลัง คำที่ควรกล่าวทีหลัง ท่านกล่าวก่อน คำของเรามี 
ประโยชน์ คำของท่านไม , มีประโยชน์ ข้อที่ท่านเคยปฏิบัติมาผิดเสียแล้ว เรายกวาทะแก่ท่านแล้ว 
ท่านจงประพฤติเพื่อปลดเปลื้องวาทะเสีย ท่านเป็นผู้อันเราข่มได้แล้ว หรือจงปลดเปลื้องเสียเอง 
ถ้าท่านสามารถ. ดูกรคฤหบดี มุนีไม่เป็นผู้ท่าถ้อยคำแก่งแย่งกับชนอื่น อย่างนี้แล. 

[๒๔] ดูกรคฤหบดี พระพุทธวจนะ ที่พระผู้มีพระภาค ตรัสแล้ว , ในมาคัณฑิยปัญหา 
อันมีในอัฏฐกวรรคว่า 

มุนีละที่อยู่แล้ว ไม่มีที่พักเที่ยวไป ไม่ท่าความสนิทสนมใน 

บ้าน เป็นผู้ว่างจากกามทั้งหลาย ไม่มุ่งถึงกาลข้างหน้า ไม่ท่า 

ถ้อยคำแก่งแย่งกับชนอื่น ดังนี้. 

ดูกรคฤหบดี เนื้อความแห่งพระพุทธพจน์ ที่พระผู้มีพระภาคตรัส โดยย่อนี้แล พึง 
เห็นโดยพิสดารอย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้. 

จบ สูตรที่ ๓ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 12 

๔. หลิททิกานิสูตรที่ ๒ 
ว่าด้วยผู้สำเร็จล่วงส่วน 
[๒๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้: 

สมัยหนึ่ง ท่านพระมหากัจจานะอยู่ ณ ภูเขาชันข้างหนึ่ง ใกล้เมืองกุรรฆรนคร 
แคว้นอวันตีรัฐ. ครั้งนั้นแล คฤหบดีชื่อว่าหลิททิกานิเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ อภิวาท 
แล้ว นึ่งอยู่ ณ ที่ควรข้างหนึ่งแล้ว ได้ถามท่านพระมหากัจจานะว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ พระผู้มี 
พระภาคตรัสพระภาษิตนี้ในสักกปัญหาว่า สมณพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้นแล้ว เพราะความสิ้นไป 
แห่งตัณหา สมณพราหมณ์เหล่านั้น เป็นผู้สำเร็จล่วงส่วน เป็นผู้มีความเกษมจากโยคธรรมล่วง 
ส่วน เป็นพรหมจารีบุคคลล่วงส่วน มีที่สุดล , วงส่วน เป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้ง 
หลายดังนี้. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ เนื้อความแห่งพระพุทธพจน์ ที่พระผู้มีพระภาคตรัส โดยย่อนี้ 
จะพึงเห็นได้โดยพิสดารอย่างไร.? 

[๒๖] พระมหาก็'จจานะได้กล่าวว่า ดูกรคฤหบดี ความพอใจ ความกำหนัด ความ 
เพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ความเข้าถึง ความยึดมั่น อันเป็นที่ตั้งที่อยู่อาศัยแห่งจิตเหล่า 
ใด ในรูปธาตุ จิต ท่านกล่าวว่าพ้นดีแล้ว เพราะความสิ้น เพราะความคลายกำหนัด เพราะความ 
ดับ เพราะความสละ เพราะความสละคืน ซึ่งความพอใจเป็นต้นเหล่านั้น, ดูกรคฤหบดี ความ 
พอใจ ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ความเข้าถึง ความยึดมั่น อันเป็น 
ที่ตั้งที่อยู่อาศัยแห่งจิตเหล่าใด ในเวทนาธาตุ ... ในสัญญาธาตุ ... ในสังขารธาตุ ... ในวิญญาณ 
ธาตุ ชิต ท่านกล่าวว่าพ้นดีแล้ว เพราะความสิ้น เพราะความคลายกำหนัด เพราะความดับ 
เพราะความสละ เพราะความสละคืน ซึ่งความพอใจเป็นต้นเหล่านั้น. ดูกรคฤหบดี พระภาษิต 
ที่พระผู้มีพระภาคตรัสในสักกปัญหาว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดพ้นแล้ว เพราะความสิ้นไปแห่งตัณหา 
สมณพราหมณ์เหล่านั้น เป็นผู้สำเร็จล่วงส่วน มีความเกษมจากโยคธรรมล่วงส่วน เป็นพรหมจารี 
บุคคลล่วงส่วน มีที่สุดล , วงส่วน เป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้. ดูกร 
คฤหบดี เนื้อความแห่งพระพุทธพจน์ ที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อนี้แล พึงเห็นได้โดยพิสดาร 
อย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สูตรที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 13 
๕. สมาธิสูตร 

ว่าด้วยสมาธิเป็นเหตุเกิดปัญญา 
[๒๗] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้: 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิฌฑิก 
เศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้ว. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ. ภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง. ก็ภิกษุย่อมรู้ชัดตามเป็น 
จริงอย่างไร. ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดและความดับแห่งรูป ความเกิดและความดับแห่งเวทนา ความ 
เกิดและความดับแห่งสัญญา ความเกิดและความดับแห่งสังขาร ความเกิดและความดับแห่ง 
วิญญาณ. 

[๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเป็นความเกิดแห่งรูป อะไรเป็นความเกิดแห่ง 
เวทนา อะไรเป็นความเกิดแห่งสัญญา อะไรเป็นความเกิดแห่งสังขาร อะไรเป็นความเกิดแห่ง 
วิญญาณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลในโลกนี้ ย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพรํ่าถึง ย่อมดื่มดํ่าอยู่. 

ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพรํ่าถึง ย่อมดื่มดํ่าอยู่ ซึ่งอะไร. ย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพรํ่าถึง 
ย่อมดื่มดํ่าอยู่ซึ่งรูป เมื่อเพลิดเพลิน พรํ่าถึง ดื่มดํ่าอยู่ซึ่งรูป ความยินดีก็เกิดขึ้น ความยินดีในรูป 
นั่นเป็นอุปาทาน เพราะอุปาทานของบุคคลนั้นเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ 
เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์โทมนัสและอุปายาส. ความ 
เกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนั้น ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้. บุคคลย่อมเพลิดเพลินซึ่งเวทนา ฯลฯ 
ย่อมเพลิดเพลินซึ่งสัญญา ฯลฯ ย่อมเพลิดเพลินซึ่งสังขาร ฯลฯ ย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพรํ่าถึง 
ย่อมดื่มดํ่าอยู่ซึ่งวิญญาณ เมื่อเพลิดเพลิน พรํ่าถึง ดื่มดํ่าอยู่ซึ่งวิญญาณ ความยินดีย่อมเกิดขึ้น 
ความยินดีในวิญญาณ นั่นเป็นอุปาทาน เพราะอุปาทานของบุคคลนั้นเป็นปัจจัย จึงมีภพ 
เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ 
โทมนัสและอุปายาส. ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้. ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย นี่เป็นความเกิดแห่งรูป นี่เป็นความเกิดแห่งเวทนา นี่เป็นความเกิดแห่งสัญญา นี่เป็น 
ความเกิดแห่งสังขาร นี่เป็นความเกิดแห่งวิญญาณ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 14 

[๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเป็นความดับแห่งรูป อะไรเป็นความดับแห่งเวทนา 
อะไรเป็นความดับแห่งสัญญา อะไรเป็นความดับแห่งสังขาร อะไรเป็นความดับแห่งวิญญาณ? 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พรํ่าถึง ย่อมไม่ดื่มดํ่าอยู่. 

ก็ภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม , พรํ่าถึง ย่อมไม่ดื่มดํ่าอยู่ซึ่งอะไร. ย่อมไม , เพลิดเพลิน ย่อม 
ไม่พรํ่าถึง ย่อมไม่ดื่มดํ่าอยู่ซึ่งรูป เมื่อเธอไม่เพลิดเพลิน ไม่พรํ่าถึง ไม่ดื่มดํ่าอยู่ 1 ซึ่งรูป ความ 
ยินดีในรูปย่อมดับไป เพราะความยินดีของภิกษุนั้นดับไป อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ 
ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้. ภิกษุย่อมไม , 

เพลิดเพลิน ย่อมไม่พรํ่าถึง ย่อมไม่ดื่มดํ่า ซึ่งเวทนา -.. ซึ่งสัญญา ... ซึ่งสังขาร -.. 

ซึ่งวิญญาณ เมื่อเธอไม่เพลิดเพลิน ไม่พรํ่าถึง ไม , ดื่มดํ่าอยู่ 1 ซึ่งเวทนา -.. ซึ่งสัญญา -.. ซึ่งสังขาร ... 

ซึ่งวิญญาณ ความยินดีในเวทนา ... ในสัญญา ... ในสังขาร -.. ในวิญญาณ ย่อมดับไป เพราะความ 
ยินดีของภิกษุนั้นดับไป อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแห่งกอง 
ทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นความดับแห่งรูป นี้เป็นความดับ 
แห่งเวทนา นี้เป็นความดับแห่งสัญญา นี้เป็นความดับแห่งสังขาร นี้เป็นความดับแห่งวิญญาณ. 

จบ สูตรที่ ๕. 

๖. ปฏิสัลลานสูตร 

ว่าด้วยการหลีกเร้นเป็นเหตุเกิดปัญญา 

[๓๐] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกออกเร้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้หลีก 
ออกเร้น ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง ก็ภิกษุย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงอย่างไร ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดและ 
ความดับแห่งรูป ... แห่งเวทนา ... แห่งสัญญา ... แห่งสังขาร ... แห่งวิญญาณ (ความต่อไปนี้เหมือน 
ขอ ๒๘-๒๙). 

จบ สูตรที่ ๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 15 

๗. อุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๑ 
ว่าด้วยความสะดุ้งและไม่สะดุ้ง 

[๓๑] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราจักแสดงความสะดุ้งเพราะความถือมั่น และความไม , สะดุ้งเพราะความไม , ถือมั่น 
แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟิง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว. ภิกษุเหล่านั้น ทูลรับพระดำรัส 
พระผู้มีพระภาคแล้ว. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังต่อไปนี้ 

[๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความสะดุ้งเพราะความถือมั่น ย่อมมีอย่างไร? ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วในโลกนี้มิได้เห็นพระอริยะทั้งหลาย ไม , ฉลาดในธรรมของ 
พระอริยะ มิได้รับแนะนำในอริยธรรม มิได้เห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ไม , ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ 
มิได้รับแนะนำในสัปปุริสธรรม ย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตน ๑ ย่อมเห็นตนมีรูป ๑ ย่อมเห็นรูป 
ในตน ๑ ย่อมเห็นตนในรูป ๑ รูปของเขานั้น ย่อมแปรปรวน ย่อมเป็นอย่างอื่นไป เพราะ 
รูปของเขาแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไป วิญญาณจึงมีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวน 
แห่งรูปความสะดุ้ง และความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวน 
แห่งรูปย่อมครอบงำจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู่ เพราะชิตถูกครอบงำ ปุถุชนนั้นย่อมมีความหวาดเสียว 
มีความลำบากใจมีความห่วงใย และสะดุ้งอยู่ เพราะความถือมั่น. ย่อมเห็นเวทนาโดยความเป็น 
ตน ๑ ย่อมเห็นตนมีเวทนา ๑ ย่อมเห็นเวทนาในตน ๑ ย่อมเห็นตนในเวทนา ๑ เวทนา 
ของเขานั้น ย่อมแปรปรวน ย่อมเป็นอย่างอื่นไป ฯลฯ ย่อมเห็นสัญญาโดยความเป็นตน ๑ 
ย่อมเห็นตนมีสัญญา ๑ ย่อมเห็นสัญญาในตน ๑ ย่อมเห็นตนในสัญญา ๑ สัญญาของเขานั้น 
ย่อมแปรปรวน ย่อมเป็นอย่างอื่นไป ฯลฯ ย่อมเห็นสังขารโดยความเป็นตน ๑ ย่อมเห็นตนมี 
สังขาร ๑ ย่อมเห็นสังขารในตน ๑ ย่อมเห็นตนในสังขาร ๑ สังขารของเขานั้น ย่อมแปรปรวน 
ย่อมเป็นอย่างอื่นไป ฯลฯ ย่อมเห็นวิญญาณโดยความเป็นตน ๑ ย่อมเห็นตนมีวิญญาณ ๑ ย่อม 
เห็นวิญญาณในตน ๑ ย่อมเห็นตนในวิญญาณ ๑ วิญญาณของเขานั้น ย่อมแปรปรวน ย่อม 
เป็นอย่างอื่นไป เพราะวิญญาณแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไป วิญญาณจึงมีความหมุนเวียนไป 
ตามความแปรปรวนแห่งวิญญาณ ความสะดุ้ง และความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุน 
เวียนไปตามความแปรปรวนแห่งวิญญาณ ย่อมครอบงำชิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู่ เพราะชิตถูกครอบ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 16 

งำ ปุถุชนนั้นย่อมมีความหวาดเสียว มีความลำบากใจ มีความห่วงใยและสะดุ้งอยู่ เพราะความ 
ถือมั่น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสะดุ้งเพราะความถือมั่นย่อมมีอย่างนี้แล. 

[๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความไม่สะดุ้งเพราะความถือมั่น ย่อมมีอย่างไร? 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผู้ได้สดับแล้ว ได้เห็น พระอริยะทั้งหลาย ผู้ฉลาด 
ในธรรมวินัยของพระอริยะ ผู้ได้รับแนะนำดีแล้วในอริยธรรม ผู้เห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ผู้ฉลาด 
ในธรรมของสัตบุรุษ ผู้ได้รับแนะนำดีแล้วในสัปปุริสธรรม ย่อมไม , เห็นรูปโดยความเป็นตน ๑ 
ย่อมไม , เห็นตนมีรูป ๑ ย่อมไม , เห็นรูปในตน ๑ ย่อมไม , เห็นตนในรูป ๑ รูปของอริยสาวกนั้น 
ย่อมแปรปรวน ย่อมเป็นอย่างอื่นไป เพราะรูปแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไป วิญญาณจึง 
ไม่มี ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งรูป ความสะดุ้ง และความบังเกิดขึ้นแห่งธรรม 
ที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งรูป ย่อมไม่ครอบงำ จิตของอริยสาวกนั้นตั้ง 
อยู่ เพราะชิตไม , ถูกครอบงำ อริยสาวกนั้นย่อมไม่มีความหวาดเสียว ไม , มีความลำบากใจ ไม , มี 
ความห่วงใย และไม่สะดุ้ง เพราะไม , ถือมั่น. ย่อมไม่เห็นเวทนาโดยความเป็นตน ๑ ย่อมไม่ 
เห็นตนมีเวทนา ๑ ย่อมไม , เห็นเวทนาในตน ๑ ย่อมไม , เห็นตนในเวทนา ๑ เวทนาของอริย 
สาวกนั้น ย่อมแปรปรวน ย่อมเป็นอย่างอื่นไป -.. ย่อมไม่เห็นสัญญาโดยความเป็นตน ๑ ย่อมไม่ 
เห็นตนมีสัญญา ๑ ย่อมไม , เห็นสัญญาในตน ๑ ย่อมไม , เห็นตนในสัญญา ๑ สัญญาของอริยสาวก 
นั้น ย่อมแปรปรวน ย่อมเป็นอย่างอื่นไป ... ย่อมไม , เห็นสังขารโดยความเป็นตน ๑ ย่อมไม , เห็นตน 
มีสังขาร ๑ ย่อมไม , เห็นตนในสังขาร ๑ ย่อมไม , เห็นสังขารในตน ๑ สังขารของอริยสาวกนั้น 
ย่อมแปรปรวน ย่อมเป็นอย่างอื่นไป -.. ย่อมไม , เห็นวิญญาณโดยความเป็นตน ๑ ย่อมไม , เห็นตนมี 
วิญญาณ ๑ ย่อมไม , เห็นวิญญาณในตน ๑ ย่อมไม , เห็นตนในวิญญาณ ๑ วิญญาณของอริยสาวก 
นั้น ย่อมแปรปรวน ย่อมเป็นอย่างอื่นไป เพราะวิญญาณแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไป วิญญาณ 
จึงไม่มีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งวิญญาณ ความสะดุ้ง และความบังเกิดขึ้นแห่ง 
ธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งวิญญาณ ย่อมไม่ครอบงำจิตของอริย 
สาวกนั้นตั้งอยู่ เพราะจิตไม , ถูกครอบงำ อริยสาวกนั้นย่อมไม่มีความหวาดเสียว ไม่มีความลำบาก 
ใจ ไม่มีความห่วงใย และไม่สะดุ้ง เพราะไม , ถือมั่น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความไม่สะดุ้งเพราะ 
ความไม , ถือมั่นย่อมมีอย่างนี้แล. 

จบ สูตรที่ ๗. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 17 

๘. อุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๒ 
ว่าด้วยความสะดุ้งและไม่สะดุ้ง 

[๓๔] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความสะดุ้ง 
เพราะความถือมั่น และความไม่สะดุ้งเพราะความไม , ถือมั่น แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพิง 
จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความสะดุ้งเพราะความถือมั่น ย่อมมีอย่างไร? 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่สดับแล้วในโลกนี้ ย่อมตามเห็นรูปว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา 
นั่นเป็นตัวตนของเรา รูปของเขานั้น ย่อมแปรปรวน ย่อมเป็นอย่างอื่นไป เพราะรูปแปรปรวน 
และเป็นอย่างอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้น. ย่อมเห็นเวทนาว่า 
นั่นของเรา ฯลฯ ย่อมเห็นสัญญาว่า นั่นของเรา ฯลฯ ย่อมเห็นสังขารทั้งหลายว่า นั่นของเรา 
ฯลฯ ย่อมเห็นวิญญาณว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา วิญญาณของเขานั้น 
ย่อมแปรปรวน ย่อมเป็นอย่างอื่นไป เพราะวิญญาณแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไป โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสะดุ้งเพราะถือมั่น 
ย่อมมีอย่างนี้แล. 

[๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความไม่สะดุ้งเพราะความไม , ถือมั่น ย่อมมีอย่างไร? ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นรูปว่า นั่นไม่ใช่ของเรา 
นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา รูปของอริยสาวกนั้น ย่อมแปรปรวน ย่อมเป็นอย่างอื่นไป 
เพราะรูปแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาสจึงไม่เกิดขึ้น. 
ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาว่า นั่นไม่ใช่ของเรา ฯลฯ ย่อมพิจารณาเห็นสัญญาว่า นั่นไม่ใช่ของเรา 
ฯลฯ ย่อมพิจารณาเห็นสังขารว่า นั่นไม่ใช่ของเรา ฯลฯ ย่อมพิจารณาเห็นวิญญาณว่า นั่นไม , ใช่ 
ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวของเรา วิญญาณของอริยสาวกนั้น ย่อมแปรปรวน ย่อมเป็น 
อย่างอื่นไป เพราะวิญญาณแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและ 
อุปายาสจึงไม่เกิดขึ้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความไม่สะดุ้งเพราะความไม่ถือมั่น ย่อมมีอย่างนี้แล. 

จบ สูตรที่ ๘. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 18 

๙. อตีตานาคตปัจจุปันนสูตรที่ ๑ 
ว่าด้วยความเป็นอนิจขังแห่งขันธ์ ๕ นสามกาล 
[๓๖] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เป็นอดีต 
อนาคต ไม , เที่ยง ขักกล่าวถึงรูปที่เป็นปัจจุบันไปไยเล่า? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ 
แล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในรูปที่เป็นอดีต ไม่เพลิดเพลินรูปที่เป็นอนาคต 
ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับรูปที่เป็นปัจจุบัน. เวทนาที่ 
เป็นอดีต เวทนาที่เป็นอนาคต ไม , เที่ยง ฯลฯ สัญญาที่เป็นอดีต สัญญาที่เป็นอนาคตไม , เที่ยง ฯลฯ 
สังขารที่เป็นอดีต สังขารที่เป็นอนาคตไม่เที่ยง ฯลฯ วิญญาณที่เป็นอดีต วิญญาณที่เป็นอนาคต 
ไม่เที่ยง จักกล่าวถึงวิญญาณที่เป็นปัจจุบันไปไยเล่า? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว 
เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม , มีความอาลัยในวิญญาณที่เป็นอดีต ไม่เพลิดเพลินวิญญาณที่เป็น 
อนาคต ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับวิญญาณที่เป็น 
ปัจจุบัน. 

จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. อดีตานาคตปัจจุปันนสูตรที่ ๒ 
ว่าด้วยความเป็นทุกข์แห่งขันธ์ ๕ ในสามกาล 
[๓๗] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เป็นอดีต รูปที่เป็น 
อนาคตเป็นทุกข์ ชักกล่าวถึงรูปที่เป็นปัจจุบันไปไยเล่า? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ 
แล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในรูปที่เป็นอดีต ไม่เพลิดเพลินรูปที่เป็นอนาคต 
ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับรูปที่เป็นปัจจุบัน. เวทนาที่เป็น 
อดีต เวทนาที่เป็นอนาคต เป็นทุกข์ ฯลฯ สัญญาที่เป็นอดีต สัญญาที่เป็นอนาคต เป็นทุกข์ 
ฯลฯ สังขารที่เป็นอดีต สังขารที่เป็นอนาคต เป็นทุกข์ ฯลฯ วิญญาณที่เป็นอดีต วิญญาณที่เป็น 
อนาคต เป็นทุกข์ ชักกล่าวถึงวิญญาณที่เป็นปัจจุบันไปไยเล่า? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้ 
สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในวิญญาณที่เป็นอดีต ไม่เพลิดเพลินวิญญาณ 
ที่เป็นอนาคต ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับวิญญาณ 
ที่เป็นปัจจุบัน. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 19 

๑๑. อตีตานาคตปัจจุปันนสูตรที่ ๓ 
ว่าด้วยความเป็นอนัตตาแห่งขันธ์ ๕ ในสามกาล 
[๓๘] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เป็นอดีต รูปที่เป็น 
อนาคต เป็นอนัตตา ชักกล่าวถึงรูปที่เป็นปัจจุบันไปไยเล่า? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ 
แล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในรูปที่เป็นอดีต ไม่เพลิดเพลินในรูปที่เป็นอนาคต 
ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับรูปที่เป็นปัจจุบัน. เวทนาที่ 
เป็นอดีต เวทนาที่เป็นอนาคต เป็นอนัตตา ฯลฯ สัญญาที่เป็นอดีต สัญญาที่เป็นอนาคต เป็น 
อนัตตา ฯลฯ สังขารที่เป็นอดีต สังขารที่เป็นอนาคต เป็นอนัตตา ฯลฯ วิญญาณที่เป็นอดีต 
วิญญาณที่เป็นอนาคต เป็นอนัตตา ชักกล่าวถึงวิญญาณที่เป็นปัจจุบันไปไยเล่า? ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในวิญญาณที่เป็นอดีต ไม่ 
เพลิดเพลินวิญญาณที่เป็นอนาคต ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อ 
ความดับวิญญาณที่เป็นปัจจุบัน. 

จบ สูตรที่ ๑๑. 

จบ นกุลปิตวรรคที่ ๑. 


รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 

๑. นกุลปิตาสูตร ๒. เทวทหสูตร ๓. หลิททิกานิสูตรที่ ๑ ๔.หลิททิกานิสูตรที่ ๒ 
๕. สมาธิสูตร ๖. ปฏิสัลลานสูตร ๗. อุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๑ ๘.อุปาทานปริตัส 
สนาสูตรที่ ๒ ๙.อตีตานาคตปัจจุปันนสูตรที่ ๑ ๑๐. อดีตานาคตปัจจุปันนสูตรที่ ๒ 
๑๑. อดีตานาคตปัจจุปันนสูตรที่ ๓. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 20 

อนิจจวรรคที่ ๒ 

อนิจจสูตรที่ ๑ 

ว่าด้วยความเป็นอนิจจังแห่งขันธ์ ๕ 

[๓๙] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้: 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิฌฑิก 
เศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง. 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป แม้ในเวทนา 
แม้ในสัญญา แม้ในสังขาร แม้ในวิญญาณ เบื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัด 
จึงหลุดพ้น. เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว. อริยสาวกนั้น ย่อมรู้ชัดว่า 
ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรท่า ท่าเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ 1 ได้มี. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. ทุกขสูตรที่ ๑ 
ว่าด้วยความเป็นทุกข์แห่งขันธ์ ๕ 

[๔๐] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นันแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทังหลาย รูปเป็นทุกข์เวทนาเป็น 
ทุกข์ สัญญาเป็นทุกข์ สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์. อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่ 
อย่างนี้ฯลฯ ย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรท่า ท่าเสร็จแล้ว กิจอื่น 
เพื่อความเป็นอย่างนี้มิ'ได้มี. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. อนัตตสูตรที่ ๑ 
ว่าด้วยความเป็นอนัตตาแห่งขันธ์ ๕ 

[๔๑] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา เวทนา 
เป็นอนัตตา สัฌฌาเป็นอนัตตา สังขารเป็นอนัตตา ริฌฌาณเป็นอนัตตา ดกรภิกษทั้งหลาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 21 

อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา 
แม้ในสังขาร แม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัด จึงหลุดพ้น. 

เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว. ย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว 
กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มได้มี. 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔. อนิจจสูตรที่ ๒ 
ว่าด้วยความเป็นอนิจจังแห่งขันธ์ ๕ 

[๔๒] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง 
สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นไม่ใช่ของเรา ไม่ 
เป็นเรา ไม , ใช่ตัวตนของเรา ข้อนี้อริยสาวก พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง 
อย่างนี้เวทนาไม่เที่ยง ฯลฯ สัญญาไม่เที่ยง ฯลฯ สังขารไม่เที่ยง ฯลฯ วิญญาณไม่เที่ยง สิ่งใดไม่ 
เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นไม่ใช่ของ 
เรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อนี้อริยสาวก พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็น 
จริงอย่างนี้อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ ย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ 
อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี. 

จบ สูตรที่ ๔. 

๕. ทุกขสูตรที่ ๒ 
ว่าด้วยความเป็นทุกข์แห่งขันธ์ ๕ 

[๔๓] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็น 
ทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นไม , ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา 
ข้อนี้อริยสาวก พึงเห็นด้วยสัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้เวทนาเป็นทุกข์ฯลฯ สัญญา 
เป็นทุกข์ ฯลฯ สังขารเป็นทุกข์ ฯลฯ วิญญาณเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใด 
เป็นอนัตตา สิ่งนั้นไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม , ใช่ตัวตนของเรา ข้อนี้อริยสาวก พึงเห็นด้วย 
ปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้. อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ ย่อมรู้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 22 

ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่าง 
นี้มิได้มี. 

จบ สูตรที่ ๕. 

๖. อนัตตสูตรที่ ๒ 
ว่าด้วยความเป็นอนัตตาแห่งขันธ์ ๕ 

[๔๔] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา 
รูปนั้นไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อนี้อริยสาวก พึงเห็นด้วยปัญญาอัน 
ชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้เวทนาเป็นอนัตตา ฯลฯ สัญญาเป็นอนัตตา ฯลฯ สังขารเป็น 
อนัตตา ฯลฯ วิญญาณเป็นอนัตตา ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่ 
อย่างนี้ฯลฯ ย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี. 

จบ สูตรที่ ๖. 

๗. อนิจจเหตุสูตร 

ว่าด้วยความเป็นอนิจจังแห่งเหตุปัจจัย 

[๔๕] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง แม้เหตุ 
ปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้น ก็ไม , เที่ยง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง ที่ไหนจัก 
เที่ยงเล่า? เวทนาไม่เที่ยง ฯลฯ สัญญาไม่เที่ยง ฯลฯ สังขารไม , เที่ยง ฯลฯ วิญญาณไม , เที่ยง 
แม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยง. ดูกรภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เกิดจากสิ่งไม่เที่ยง ที่ 
ไหนจะเที่ยงเล่า? อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ ย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว 
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ 1 ได้มี. 

จบ สูตรที่ ๗. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 23 

๘. ทุกขเหตุสูตร 

ว่าด้วยความเป็นทุกข์แห่งเหตุปัจจัย 

[๔๖] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นทุกข์ แม้ 
เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้น ก็เป็นทุกข์. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ไหนจะ 
เป็นสุขเล่า? เวทนาเป็นทุกข์ ฯลฯ สัญญาเป็นทุกข์ ฯลฯ สังขารเป็นทุกข์ ฯลฯ วิญญาณ 
เป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้น ก็เป็นทุกข์. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณที่เกิด 
จากสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ไหนจักเป็นสุขเล่า? อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ ย่อมรู้ 
ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็น 
อย่างนี้มิได้มี. 

จบ สูตรที่ ๘. 

๙. อนัตตเหตุสูตร 

ว่าด้วยความเป็นอนัตตาแห่งเหตุปัจจัย 

[๔๗] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา 
แม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้น ก็เป็นอนัตตา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตา 
ที่ไหนจักเป็นอัตตาเล่า? เวทนาเป็นอนัตตา ฯลฯ สัญญาเป็นอนัตตา ฯลฯ สังขารเป็นอนัตตา 
ฯลฯ วิญญาณเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้น ก็เป็นอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
วิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตา ที่ไหนชักเป็นอัตตาเล่า? อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่ 
อย่างนี้ฯลฯ ย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ 1 ได้มี. 

จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. อานันทสูตร 
ว่าด้วยความดับแห่งขันธ์ ๕ 

[๔๘] พระนครสาวัตถี. ฯลฯ ครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์เข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ 
ประทับ ถวายอภิวาทพระผ้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ , ทลถามพระผม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 24 

พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความดับเรียกว่านิโรธ ความดับแห่งธรรมเหล่าไหนแล เรียกว่า 
นิโรธ. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ รูปแลเป็นของไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่ง อาศัย 
ปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดา 
มีความดับไปเป็นธรรมดา ความดับแห่งรูปนั้น เรียกว่านิโรธ. เวทนาไม่เที่ยง ฯลฯ สัญญาไม่ 
เที่ยง ฯลฯ สังขารไม่เที่ยง ฯลฯ วิญญาณไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมี 
ความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับ 
ไปเป็นธรรมดา ความดับแห่งวิญญาณนั้น เรียกว่านิโรธ. ดูกรอานนท์ ความดับแห่งธรรม 
เหล่านี้แล เรียกว่านิโรธ. 

จบ สูตรที่ ๑๐ 
จบ อนิจจวรรคที่ ๒. 


รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. อนิจจสูตรที่ ๑ ๖. อนัตตสูตรที่ ๒ 

๒. ทุกขสูตรที่ ๑๗. อนิจจเหตุสูตร 
๓. อนัตตสูตรที่ ๑ ๘. ทุกขเหตุสูตร 

๔. อนิจจสูตรที่ ๒ ๙. อนัตตเหตุสูตร 

๕.ทุกขสูตรที่๒ ๑๐.อานันทสูตร. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 25 

ภารวรรคที่ ๓ 

๑. ภารสูตร 

ว่าด้วยขันธ์ ๕ เป็นภาระ 

[๔๙] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงภาระ 
ผู้แบกภาระ เครื่องถือมั่นภาระ และเครื่องวางภาระ แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพึง จงใส่ 
ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุเหล่านั้น ทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภาระเป็นไฉน? พึงกล่าวว่า ภาระ คืออุปาทานขันธ์ ๕ อุปาทานขันธ์ ๕ 
เป็นไฉน? คือ อุปาทานขันธ์ คือรูป อุปาทานขันธ์ คือเวทนา อุปาทานขันธ์ คือสัญญา อุปาทาน 
ขันธ์ คือสังขาร และอุปาทานขันธ์ คือวิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าภาระ. 

[๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผู้แบกภาระเป็นไฉน? พึงกล่าวว่าบุคคล บุคคลนี้นั้น คือ 
ท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าผู้แบกภาระ. 

[๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เครื่องถือมั่นภาระเป็นไฉน? ตัณหานี้ใด นำให้เกิดภพใหม่ 
ประกอบด้วยความกำหนัด ด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน มีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรืออารมณ์ 
นั้นๆ ได้แก่กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าเครื่องถือมั่นภาระ. 

[๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การวางภาระเป็นไฉน? ความที่ตัณหานั่นแลดับไปด้วย 
สำรอกโดยไม่เหลือ ความสละ ความสละคืน ความพ้น ความไม , อาลัย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
นี้เรียกว่าการวางภาระ. พระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดา ครั้นได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลง 
แล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกในภายหลังว่า 

[๕๓] ขันธ์ ๕ ชื่อว่าภาระแล และผู้แบกภาระคือบุคคล เครื่องถือมั่น 
ภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลก การวางภาระเสียได้เป็นสุข 
บุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้ว ไม , ถือภาระอื่น ถอนตัณหาพร้อม 
ทั้งมูลรากแล้ว เป็นผู้หายหิว ดับรอบแล้วดังนี้. 

จบ สูตรที่ ๑. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 26 

๒. ปริญญาสูตร 

ว่าด้วยธรรมที่ควรกำหนดรู้และความรอบรู้ 

[๕๔] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ 
ควรกำหนดรู้และความรอบรู้ เธอทั้งหลายจงฟ้ง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรกำหนดรู้เป็น 
ไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ เป็น 
ธรรมที่ควรกำหนดรู้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่าธรรมที่ควรกำหนดรู้. 

[๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความรอบรู้เป็นไฉน? คือความสิ้นไปแห่งราคะ ความสิ้น 
ไปแห่งโทสะ ความสิ้นไปแห่งโมหะ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าความรอบรู้. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. ปริชานสูตร 

ว่าด้วยผู้ไม่ควรและผู้ควรสิ้นทุกข์ 

[๕๖] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม , รู้ยิ่ง 
ไม่กำหนดรู้ ไม , หน่าย ไม , ละซึ่งรูป เป็นผู้ไม่ควรเพื่อสิ้นทุกข์ บุคคลเมื่อไม , รู้ยิ่ง ไม่กำหนดรู้ 
ไม , หน่าย ไม , ละซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ เป็นผู้ไม่ควรเพื่อสิ้นทุกข์. 

[๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเมื่อรู้ยิ่ง เมื่อกำหนดรู้ เมื่อหน่าย เมื่อละได้ซึ่งรูป 
จึงเป็นผู้ควรเพื่อสิ้นทุกข์ บุคคลเมื่อรู้ยิ่ง เมื่อกำหนดรู้ เมื่อหน่าย เมื่อละได้ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา 
ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ จึงเป็นผู้ควรเพื่อสิ้นทุกข์. 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔. ฉันทราคสูตร 

ว่าด้วยการละฉันทราคะในขันธ์ ๕ 

[๕๘] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงละ 
ฉันทราคะในรปเสีย ด้วยการละอย่างนี้รปนั้นจักเป็นอันเธอทั้งหลายละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 27 

กระทำให้เป็นดังตาลยอดด้วน ทำให้ถึงความไม , มี ไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา. เธอทั้งหลาย 
จงละฉันทราคะในเวทนาเสีย ฯลฯ เธอทั้งหลาย จงละฉันทราคะในสัญญาเสีย ฯลฯ เธอทั้งหลาย 
จงละฉันทราคะในสังขารเสีย ฯลฯ เธอทั้งหลาย จงละฉันทราคะในวิญญาณเสีย ด้วยการละ 
อย่างนี้วิญญาณนั้นจักเป็นอันเธอทั้งหลายละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว กระทำให้เป็นดังตาล 
ยอดด้วน ทำให้ถึงความไม่มี ไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา. 

จบ สูตรที่ ๔. 

๕. อัสสาทสูตรที่ ๑ 
ว่าด้วยความปริวิตกของพระโพธิสัตว์ 
เกี่ยวกับขันธ์ ๕ 

[๕๙] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก่อนแต่ตรัสรู้ เมื่อ 
เรายังเป็นโพธิสัตว์ ยังไม , ได้ตรัสรู้ ได้มีความปริวิตกอย่างนั้วำอะไรหนอเป็นคุณของรูป อะไร 
เป็นโทษ อะไรเป็นเครื่องสลัดออก. อะไรเป็นคุณของเวทนา -.. อะไรเป็นคุณของสัญญา ... 

อะไรเป็นคุณของสังขาร -.. อะไรเป็นคุณของวิญญาณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครื่องสลัดออก. 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้ปริวิตกต่อไปว่า สุขโสมนัสอันใด อาศัยรูปเกิดขึ้น นี้เป็นคุณของรูป 
รูปใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษของรูป การกำจัดฉันทราคะ 
การละฉันทราคะในรูปเสียได้ นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งรูป. สุขโสมนัสอันใด อาศัยเวทนา 
เกิดขึ้น -.. สุขโสมนัสอันใด อาศัยสัญญาเกิดขึ้น -.. สุขโสมนัสอันใด อาศัยสังขารเกิดขึ้น -.. 

สุขโสมนัสอันใด อาศัยวิญญาณเกิดขึ้น นี้เป็นคุณแห่งวิญญาณ วิญญาณใด ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษแห่งวิญญาณ การกำจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะใน 
วิญญาณเสียได้ นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณ. 

[๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังไม , รู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณ โทษโดยความเป็นโทษ 
และเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออก แห่งอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ตามความเป็น 
จริงอย่างนี้เพียงใด เราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พร้อม 
ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู , สัตว์พร้อมทั้งสมฌพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 28 

เพียงนั้น. เมื่อใด เรารู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณ ซึ่งโทษโดยความเป็นโทษ ซึ่งเครื่องสลัดออก 
โดยความเป็นเครื่องสลัดออก แห่งอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้น 
เราจึงปฏิญาณว่า เป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก 
พรหมโลก ในหมู , สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์. ก็แลญาณทัสสนะได้เกิดขึ้น 
แล้วแก , เราว่า วิมุติของเราไม่กำเริบ ชาตินี้เป็นที่สุด บัดนี้ภพใหม่ไม่มี. 

จบ สูตรที่ ๕. 

๖. อัสสาทสูตรที่ ๒ 
ว่าด้วยสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ 

[๖๑] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราได้เที่ยวล้นหาคุณแห่ง 
รูป เราได้พบคุณแห่งรูปแล้ว เราได้เห็นคุณแห่งรูปเท่าที่มีอยู่ ด้วยปัญญาดีแล้ว. เราได้เที่ยว 
ล้นหาโทษแห่งรูป เราได้พบโทษแห่งรูปแล้ว เราได้เห็นโทษแห่งรูปเท่าที่มีอยู่ ด้วยปัญญาดีแล้ว. 
เราได้เที่ยวล้นหา เครื่องสลัดออกแห่งรูป เราได้พบเครื่องสลัดออกแห่งรูปแล้ว เราได้เห็นเครื่อง 
สลัดออกแห่งรูปเท่าที่มีอยู่ ด้วยปัญญาดีแล้ว. เราได้เที่ยวล้นหาคุณแห่งเวทนา ฯลฯ เราได้เที่ยว 
ล้นหาคุณแห่งสัญญา ฯลฯ เราได้เที่ยวล้นหาคุณแห่งสังขาร ฯลฯ เราได้เที่ยวล้นหาคุณแห่ง 
วิญญาณ เราได้พบคุณแห่งวิญญาณแล้ว เราได้เห็นคุณแห่งวิญญาณเท่าที่มีอยู่ ด้วยปัญญาดีแล้ว. 
เราได้เที่ยวล้นหาโทษแห่งวิญญาณ เราได้พบโทษแห่งวิญญาณแล้ว เราได้เห็นโทษแห่งวิญญาณ 
เท่าที่มีอยู่ด้วยปัญญาดีแล้ว. เราได้เที่ยวล้นหาเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณ เราได้พบเครื่อง 
สลัดออกแห่งวิญญาณแล้ว เราได้เห็นเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณเท่าที่มีอยู่ ด้วยปัญญาดี 
แล้ว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังไม , รู้ยิ่งซึ่งคุณ โดยความเป็นคุณ โทษโดยความเป็นโทษ เครื่อง 
สลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออก แห่งอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ตามความเป็นจริง เพียงใด 
เราก็ยังไม่ปฏิญาณ ฯลฯ เพียงนั้น. ก็แลญาณบัสสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า ริมุติของเราไม , กำเริบ 
ชาตินี้เป็นที่สุด บัดนี้ภพใหม่ไม่มี. 

จบ สูตรที่ ๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 29 

๗. อัสสาทสูตรที่ ๓ 

ว่าด้วยคุณโทษและเครื่องสลัดออกแห่งขันธ์ ๕ 
[๖๒] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าคุณแห่งรูปจักไม , มี 
ไซร้ สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงกำหนัดในรูป. แต่เพราะคุณแห่งรูปมีอยู่ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลาย จึง 
กำหนัดในรูป. ถ้าโทษแห่งรูปจักไม่มีไซร้ สัตว์ทั้งหลายก็จะไม , พึงเบื่อหน่ายในรูป. แต่เพราะโทษ 
แห่งรูปมีอยู่ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลาย จึงเบื่อหน่ายในรูป. ถ้าเครื่องสลัดออกแห่งรูปจักไม , มีไซร้ 
สัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่พึงออกไปจากรูปได้. แต่เพราะเครื่องสลัดออกแห่งรูปมีอยู่ ฉะนั้น สัตว์ 
ทั้งหลาย จึงออกไปจากรูปได้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าคุณแห่งเวทนา ฯลฯ แห่งสัญญา ฯลฯ 
แห่งสังขาร ฯลฯ แห่งวิญญาณชักไม่มีไซร้ สัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่พึงกำหนัดในวิญญาณ. แต่ 
เพราะคุณแห่งวิญญาณมีอยู่ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลาย จึงกำหนัดในวิญญาณ. ถ้าโทษแห่งวิญญาณ 
จักไม่มีไซร้ สัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในวิญญาณ. แต่เพราะโทษแห่งวิญญาณมีอยู่ 
ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลาย จึงเบื่อหน่ายในวิญญาณ. ถ้าเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณจักไม่มีไซร้ 
สัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่พึงออกไปจากวิญญาณได้. แต่เพราะเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณมีอยู่ 
ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลาย จึงออกไปจากวิญญาณได้. 

[๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ยังไม , รู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณ โทษโดยความ 
เป็นโทษ และเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออก แห่งอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ตาม 
ความเป็นจริง เพียงใด สัตว์ทั้งหลาย ก็ยังไม่เป็นผู้ออกไป พรากไป หลุดพ้นไป มีใจอันหา 
ขอบเขตมิได้อยู่ในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู , สัตว์พร้อมทั้ง 
สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ เพียงนั้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด สัตว์ทั้งหลาย รู้ยิ่งซึ่ง 
คุณโดยความเป็นคุณ ซึ่งโทษโดยความเป็นโทษ ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออก 
แห่งอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ตามความเป็นจริง เมื่อนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงเป็นผู้ออกไป พรากไป 
หลุดพ้นไป มีใจอันหาขอบเขตมิได้อยู่ในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู , 

สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์. 

จบ สูตรที่ ๗. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 30 

๘. อภินันทนสูตร 

ว่าด้วยผลแห่งความเพลิดเพลินและไม , เพลิดเพลิน 
ในขันธ์ ๕ 

[๖๔] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดเพลิดเพลินรูป ผู้นั้น 
ชื่อว่าเพลิดเพลินทุกข์ ผู้ใดเพลิดเพลินทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นไม , พ้นไปจากทุกข์. ผู้ใดเพลิด 
เพลินเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินทุกข์ ผู้ใดเพลิด 
เพลินทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุกข์. 

[๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดแล ไม , เพลิดเพลินรูป ผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุกข์ 
ผู้ใดไม , เพลิดเพลินทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นพ้นไปจากทุกข์. ผู้ใดไม , เพลิดเพลินเวทนา ฯลฯ 
สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุกข์ ผู้ใดไม , เพลิดเพลินทุกข์ เรา 
กล่าวว่า ผู้นั้นพ้นไปจากทุกข์ได้. 

จบ สูตรที่ ๘. 

๙. อุปปาทสูตร 

ว่าด้วยความเกิดและความดับทุกข์ 

[๖๖] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นันแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทังหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ 
ความบังเกิด ความปรากฏแห่งรูป นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นความตั้งอยู่แห่งโรค เป็น 
ความปรากฏแห่งชราและมรณะ. ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ ความบังเกิด ความปรากฏแห่ง 
เวทนา ฯลฯ แห่งสัญญา ฯลฯ แห่งสังขาร ฯลฯ แห่งวิญญาณ นี้เป็นความเกิดแห่งทุกข์ เป็น 
ความตั้งอยู่แห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ. 

[๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความดับ ความเข้าไประงับ ความตั้งอยู่ไม , ได้แห่งรูป นี้ 
เป็นความดับแห่งทุกข์ เป็นความเข้าไประงับแห่งโรค เป็นความตั้งอยู่ไม , ได้แห่งชราและมรณะ. 
ความดับ ความเข้าไประงับ ความตั้งอย่ไม่ได้แห่งเวทนา ฯลฯ แห , งสัฌฌา ฯลฯ แห่งสังขาร ฯลฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 31 

แห่งวิญญาณ นี้เป็นความดับแห่งทุกข์ เป็นความเข้าไประงับแห่งโรค เป็นความตั้งอยู่ไม , ได้แห่ง 
ชราและมรณะ. 

จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. อฆมูลสูตร 

ว่าด้วยทุกข์และมูลเหตุแห่งทุกข์ 

[๖๘] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงทุกข์และมูล 
เหตุแห่งทุกข์แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟ้ง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกข์เป็นไฉน? ทุกข์คือ 
รูป ทุกข์คือเวทนา ทุกข์คือสัญญา ทุกข์คือสังขาร ทุกข์คือวิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้ 
เรียกว่าทุกข์. 

[๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มูลเหตุแห่งทุกข์เป็นไฉน? ตัณหานี้ใด นำให้เกิดในภพ 
ใหม่ ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน มีปกติเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์ 
นั้นๆ ได้แก่กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่ามูลเหตุแห่งทุกข์. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 

๑๑. ปภังคสูตร 

ว่าด้วยความสลายและไม่สลายแห่งทุกข์ 

[๗๐] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นันแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทังหลาย เราจักแสดงภาวะสลาย 
และภาวะไม่สลาย เธอทั้งหลายจงฟ้ง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเป็นภาวะสลาย อะไรเป็น 
ภาวะไม่สลาย? รูปเป็นภาวะสลาย ความดับ ความเข้าไประงับ ความตั้งอยู่ไม , ได้แห่งรูปนั้น 
นี้เป็นภาวะไม่สลาย. เวทนาเป็นภาวะสลาย ฯลฯ สัญญาเป็นภาวะสลาย ฯลฯ สังขารเป็นภาวะ 
สลาย ฯลฯ วิญญาณเป็นภาวะสลาย ความดับ ความเข้าไประงับ ความตั้งอยู่ไม , ได้ แห่งวิญญาณ 
นั้น นี้เป็นภาวะไม , สลาย. 

จบ สูตรที่ ๑๑. 

จบ ภารวรรค ที่ ๓. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 32 
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. ภารสูตร ๒. ปริญญาสูตร ๓. ปริชานสูตร ๔. ฉันทราคสูตร ๕. อัสสาทสูตรที่ ๑ 
๖. อัสสาทสูตรที่ ๒ ๗. อัสสาทสูตรที่ ๓ ๘. อภินันทนสูตร ๙. อุปปาทสูตร ๑๐. อฆมูลสูตร 
๑๑. ปภังคสูตร. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 33 

นตุมหากวรรคที่ ๔ 
๑. นตุมหากสูตรที่ ๑ 
ว่าด้วยการละ'ขันธ์ ๕ อันไม่ใช่ของใคร 

[๗๑] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้ง 
หลาย เธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย สิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์ 
เกื้อกูล เพื่อสุข. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรไม , ใช่ของเธอทั้งหลาย. รูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล 
เพื่อสุข. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย 
จงละวิญญาณนั้นเสีย วิญญาณนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้ว ชักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล 
เพื่อสุข. 

[๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนชนพึงนำไป พึงเผา หรือพึงกระทำตามปัจจัย 
ซึ่งหญ้า ไม้ กิ่งไม้ และใบไม้ ในเชตวันวิหารนี้ ก็เธอทั้งหลาย พึงคิดอย่างนี้หรือว่า ชน 
ย่อมนำไป ย่อมเผา หรือย่อมกระทำตามปัจจัยซึ่งเราทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลว่า ไม่ 
ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร? 

กิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะสิ่งนั้น ไม , ใช่ตน หรือสิ่งที่นับเนื่องในตนของข้า 
พระองค์ทั้งหลาย. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน รูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จง 
ละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อสุข. 

เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงละ 
วิญญาณนั้นเสีย วิญญาณนั้น อันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อสุข. 

จบ สูตรที่ ๑. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 34 

๒. นตุมหากสูตรที่ ๒ 
ว่าด้วยการละขันธ์ ๕ อันไม่ใช่ของใคร 

[๗๓] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้ง 
หลาย เธอทั้งหลาย จงละสิ่งนั้นเสีย สิ่งนั้นอันเธอทั้งหลาย ละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประ 
โยชน์เกื้อกูล เพื่อสุข. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
รูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอันเธอทั้งหลาย ละได้แล้ว 
จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อสุข. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ 
ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงละวิญญาณนั้นเสีย วิญญาณนั้นอันเธอทั้งหลาย ละได้แล้ว 
จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อสุข. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอ 
ทั้งหลาย จงละสิ่งนั้นเสีย สิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได้ ชักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อสุข. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. ภิกขุสูตรที่ ๑ 

ว่าด้วยเหตุได้ชื่อว่าเป็นผู้กำหนัดขัดเคือง 
และลุ่มหลง 

[๗๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึง 
ที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มี 
พระภาคว่า ขอประทานวโรกาส พระเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาค ทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ 
โดยย่อ ที่ข้าพระองค์ฟ้งแล้ว พึงเป็นผู้ๆ เดียวหลีกออกจากหมู , ไม่ประมาท มีความเพียร มี 
ใจมั่นคงอยู่เถิด. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ บุคคลย่อมครุ่นคิดถึงสิ่งใด ย่อมถึงการนับเพราะสิ่ง 
นั้น บุคคลย่อมไม่ครุ่นคิดถึงสิ่งใด ย่อมไม , ถึงการนับเพราะสิ่งนั้น. 

กิ. ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์เข้าใจแล้ว ข้าแต่พระสุคต ข้าพระองค์เข้าใจแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 35 

พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าว โดยย่อได้โดยพิสดารอย่างไร? 

กิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าบุคคลครุ่นคิดถึงรูป ย่อมถึงการนับเพราะรูปนั้น. ถ้าครุ่นคิด 
ถึงเวทนา ฯลฯ ถ้าครุ่นคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถ้าครุ่นคิดถึงสังขาร ฯลฯ ถ้าครุ่นคิดถึงวิญญาณ ย่อม 
ถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าบุคคลไม่ครุ่นคิดถึงรูป ก็ไม , ถึงการนับเพราะ 
รูปนั้น ถ้าไม , ครุ่นคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถ้าไม่ครุ่นคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถ้าไม , ครุ่นคิดถึงสังขาร ฯลฯ 
ถ้าไม่ครุ่นคิดถึงวิญญาณ ก็ไม , ถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ 
เข้าใจเนื้อความแห่งพระภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยย่อได้ โดยพิสดารอย่างนี้แล. 

[๗๕] พ. ถูกแล้ว ลูกแล้ว ภิกษุ เธอเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวโดยย่อได้ 
โดยพิสดารดีนักแล. ดูกรภิกษุ ถ้าบุคคลครุ่นคิดถึงรูป ก็ย่อมถึงการนับเพราะรูปนั้น ถ้าบุคคลครุ่น 
คิดถึงเวทนา ฯลฯ ถ้าครุ่นคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถ้าครุ่นคิดถึงสังขาร ฯลฯ ถ้าครุ่นคิดถึงวิญญาณ ก็ 
ย่อมถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น. ดูกรภิกษุ ถ้าบุคคลไม่ครุ่นคิดถึงรูป ก็ย่อมไม , ถึงการนับเพราะ 
รูปนั้น ถ้าไม , ครุ่นคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถ้าไม่ครุ่นคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถ้าไม , ครุ่นคิดถึงสังขาร ฯลฯ 
ถ้าไม่ครุ่นคิดถึงวิญญาณ ก็ย่อมไม , ถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น. ดูกรภิกษุ เธอพึงเห็นเนื้อความ 
แห่งคำที่เรากล่าวโดยย่อ โดยพิสดารอย่างนี้แล. 

[๗๖] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปนั้น เพลิดเพลินอนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค 
ลุกจากอาสนะ ถวายบังคม กระทำประทักษิณแล้วหลีกไป. ครั้งนั้นแล เธอได้เป็นผู้ๆ เดียว 
หลีกออกจากหมู , ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจมั่นคงอยู่ ไม่นานเท่าไร ก็กระทำให้แจ้งซึ่งที่ 
สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลาย ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ 
ต้องการนั้น ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหม 
จรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี. ก็ภิกษุนั้นได้เป็น 
พระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย. 

จบ สูตรที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 36 

๔. ภิกขุสูตรที่ ๒ 

ว่าด้วยเหตุได้ชื่อว่าเป็นผู้กำหนัดขัดเคือง 
และลุ่มหลง 

[๗๗] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ 
ประทับ ฯลฯ ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ขอประทานวโรกาส พระเจ้าข้า ขอพระ 
มีพระภาค ทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ที่ข้าพระองค์พึงแล้วพึงเป็นผู้ๆ เดียว หลีก 
ออกจากหมู , ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจมั่นคงอยู่เถิด. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ บุคคลครุ่นคิดถึงสิ่งใด ย่อมหมกมุ่นสิ่งนั้น หมก 
มุ่นสิ่งใด ย่อมถึงการนับเพราะสิ่งนั้น ไม , ครุ่นคิดถึงสิ่งใด ย่อมไม , หมกมุ่นสิ่งนั้น ไม , หมกมุ่น 
สิ่งใด ย่อมไม , ถึงการนับเพราะสิ่งนั้น. 

กิ. ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์เข้าใจแล้ว ข้าแต่พระสุคต ข้าพระองค์เข้าใจแล้ว. 

พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเข้าใจเนื้อความแห่งกำที่เรากล่าวโดยย่อได้ โดยพิสดารอย่างไร? 

กิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าบุคคลครุ่นคิดถึงรูป ย่อมหมกมุ่นรูปใด ย่อมถึงการนับ 
เพราะรูปนั้น ถ้าครุ่นคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถ้าครุ่นคิดถึงสัญญา ฯลฯ ล้าครุ่นคิดถึงสังขาร ฯลฯ ถ้า 
ครุ่นคิดถึงวิญญาณ ย่อมหมกมุ่นวิญญาณนั้น หมกมุ่นวิญญาณใด ย่อมถึงการนับเพราะวิญญาณ 
นั้น. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าบุคคลไม , ครุ่นคิดถึงรูป ย่อมไม , หมกมุ่นรูปนั้น ไม , หมกมุ่นรูปใด. 
ย่อมไม , ถึงการนับเพราะรูปนั้น. ล้าไม่ครุ่นคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถ้าไม่ครุ่นคิดถึงสัญญา ฯลฯ ล้าไม่ 
ครุ่นคิดถึงสังขาร ฯลฯ ถ้าไม่ครุ่นคิดถึงวิญญาณ ย่อมไม , หมกมุ่นวิญญาณนั้น ไม , หมกมุ่นวิญญาณ 
ใด ย่อมไม , ถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เข้าใจเนื้อความแห่ง 
พระภาษิต ที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยย่อได้ โดยพิสดารอย่างนี้แล. 

[๗๘] พ. ลูกแล้ว ลูกแล้ว ภิกษุ เธอเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าว โดยย่อได้ 
โดยพิสดารดีนักแล. ดูกรภิกษุ ถ้าบุคคลครุ่นคิดถึงรูป ย่อมหมกมุ่นรูปนั้น หมกมุ่นรูปใด 
ย่อมถึงการนับเพราะรูปนั้น. ล้าครุ่นคิดถึงเวทนา ฯลฯ ล้าครุ่นคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถ้าครุ่นคิดถึง 
สังขาร ฯลฯ ล้าคร่นคิดถึงวิฌฌาณ ย่อมหมกม่นริฌฌาณนั้น หมกม่นวิฌฌาณใด ย่อมถึงการ 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 37 

นับเพราะวิญญาณนั้น. ดูกรภิกษุ ถ้าบุคคลไม่ครุ่นคิดถึงรูป ย่อมไม , หมกมุ่นรูปนั้น ไม , หมกมุ่น 
รูปใด ย่อมไม , ถึงการนับเพราะรูปนั้น. ถ้าไม่ครุ่นคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถ้าไม่ครุ่นคิดถึงสัญญา ฯลฯ 
ถ้าไม่ครุ่นคิดถึงสังขาร ฯลฯ ถ้าไม่ครุ่นคิดถึงวิญญาณ ย่อมไม , หมกมุ่นวิญญาณนั้น ไม , หมกมุ่น 
วิญญาณใด ย่อมไม , ถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น. ดูกรภิกษุ เธอพึงเข้าใจเนื้อความแห่งคำนี้ที่เรา 
กล่าวแล้วโดยย่อ โดยพิสดารอย่างนี้ฯลฯ ก็ภิกษุรูปนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง ในจำนวน 
พระอรหันต์ทั้งหลาย. 

จบ สูตรที่ ๔. 

๕. อานันทสูตรที่ ๑ 
ว่าด้วยความเป็นอนิจจังแห่งขันธ์ ๕ 

[๗๙] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์ออกจากที่พักผ่อนในเวลาเย็น 
เข้าไปเผ่าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้าง 
หนึ่ง ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระอานนท์ว่า ดูกรอานนท์ ถ้าภิกษุทั้งหลาย 
พึงถามเธออย่างนี้ว่า ท่านอานนท์ ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าไหนย่อมปรากฏ ความเสื่อมแห่ง 
ธรรมเหล่าไหน ย่อมปรากฏ ความเป็นอย่างอื่นแห่งธรรมเหล่าไหนที่ตั้งอยู่แล้ว ย่อมปรากฏ 
ดังนี้ไซร้. เธอถูกถามอย่างนี้แล้ว จะพึงพยากรณ์ว่าอย่างไร? 

ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ฯลฯ ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้ 
พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความบังเกิดขึ้นแห่งรูปแลย่อมปรากฏ ความเสื่อม 
แห่งรูปย่อมปรากฏ ความเป็นอย่างอื่นแห่งรูปที่ตั้งอยู่แล้วย่อมปรากฏ. ความบังเกิดขึ้นแห่งเวทนา 
สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณย่อมปรากฏ ความเสื่อมแห่งวิญญาณย่อมปรากฏ ความ 
เป็นอย่างอื่นแห่งวิญญาณย่อมปรากฏ. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้แล 
ย่อมปรากฏ ความเสื่อมแห่งธรรมเหล่านี้แล ย่อมปรากฏ ความเป็นอย่างอื่นแห่งธรรมที่ตั้งอยู่แล้ว 
ย่อมปรากฏ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงพยากรณ์อย่างนี้แล. 

[๘๐] พ. ถูกแล้ว ถูกแล้ว อานนท์ ความบังเกิดขึ้นแห่งรูปแลย่อมปรากฏ ความ 
เสื่อมแห่งรูปแล ย่อมปรากฏ ความเป็นอย่างอื่นแห่งรูปที่ตั้งอยู่แล้ว ย่อมปรากฏ ความ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 38 

บังเกิดขึ้นแห่ง เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณย่อมปรากฏ ความเสื่อม 
แห่งวิญญาณย่อมปรากฏ ความเป็นไปอย่างอื่นแห่งวิญญาณที่ตั้งอยู่แล้ว ย่อมปรากฏ. ดูกรอานนท์ 
ความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้แล ย่อมปรากฏ ความเสื่อมแห่งธรรมเหล่านี้แล ย่อมปรากฏ 
ความเป็นอย่างอื่นแห่งธรรมเหล่านี้ที่ตั้งอยู่แล้ว ย่อมปรากฏ. ดูกรอานนท์ เธอถูกถามอย่างนี้ 
แล้วพึงพยากรณ์อย่างนี้. 

จบ สูตรที่ ๕. 

๖. อานันทสูตรที่ ๒ 
ว่าด้วยความเป็นอนิจจังแห่งขันธ์ ๕ 
ในสามกาล 

[๘๑] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระอานนท์ว่า 
ดูกรอานนท์ ถ้าภิกษุทั้งหลายพึงถามเธออย่างนี้ว่า ท่านอานนท์ ความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าไหน 
ปรากฏแล้ว ความเสื่อมแห่งธรรมเหล่าไหนปรากฏแล้ว ความเป็นอย่างอื่นแห่งธรรมเหล่าไหนที่ 
ตั้งอยู่ปรากฏแล้ว. ความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าไหนจักปรากฏ ความเสื่อมแห่งธรรมเหล่าไหน 
จักปรากฏ ความเป็นอย่างอื่นแห่งธรรมที่ตั้งอยู่แล้วเหล่าไหนจักปรากฏ. ความบังเกิดขึ้นแห่ง 
ธรรมเหล่าไหนย่อมปรากฏ ความเสื่อมแห่งธรรมเหล่าไหนย่อมปรากฏ ความเป็นอย่างอื่นแห่ง 
ธรรมที่ตั้งอยู่แล้วเหล่าไหนย่อมปรากฏ. ดูกรอานนท์เธอถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงพยากรณ์อย่างไร? 

ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ฯลฯ ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้ว 
พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย รูปใดแลที่ล่วงไปแล้ว ดับแล้ว แปรไปแล้ว ความ 
บังเกิดขึ้นแห่งรูปนั้นปรากฏแล้ว ความเสื่อมแห่งรูปนั้นปรากฏแล้ว ความเป็นอย่างอื่นแห่งรูปที่ 
ตั้งอยู่แล้วนั้น ปรากฏแล้ว. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณใดที่ 
ล่วงไปแล้ว ดับแล้ว แปรไปแล้ว ความบังเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนั้นปรากฏแล้ว ความเสื่อมแห่ง 
วิญญาณนั้นปรากฏแล้ว ความเป็นอย่างอื่นแห่งวิญญาณที่ตั้งอยู่แล้วนั้นปรากฏแล้ว. ดูกรอาวุโส 
ทั้งหลาย ความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้แลปรากฏแล้ว ความเสื่อมแห่งธรรมเหล่านี้แลปรากฏ 
แล้ว ความเป็นอย่างอื่นแห่งธรรมที่ตั้งอยู่แล้วเหล่านี้แลปรากฏแล้ว. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย รูปใด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 39 

แลยังไม่เกิด ยังไม , ปรากฏ ความบังเกิดขึ้นแห่งรูปนั้นจักปรากฏ ความเสื่อมแห่งรูปนั้นชักปรากฏ 
ความเป็นอย่างอื่นแห่งรูปที่ตั้งอยู่แล้วนั้นจักปรากฏ. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ 
วิญญาณใดยังไม่เกิด ยังไม่ปรากฏ ความบังเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนั้นจักปรากฏ ความเสื่อมแห่ง 
วิญญาณนั้นจักปรากฏ ความเป็นอย่างอื่นแห่งวิญญาณที่ตั้งอยู่แล้วนั้นจักปรากฏ ดูกรอาวุโส 
ทั้งหลาย ความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้แลชักปรากฏ ความเสื่อมแห่งธรรมเหล่านี้แลชักปรากฏ 
ความเป็นอย่างอื่นแห่งธรรมเหล่านี้ที่ตั้งอยู่แล้วแลชักปรากฏ. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย รูปใดแลที่เกิด 
ที่ปรากฏ ความบังเกิดขึ้นแห่งรูปนั้นย่อมปรากฏ ความเสื่อมแห่งรูปนั้นย่อมปรากฏ ความเป็น 
อย่างอื่นแห่งรูปที่ตั้งอยู่แล้วนั้นย่อมปรากฏ. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ 
ใดที่เกิด ที่ปรากฏ ความบังเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนั้นย่อมปรากฏ ความเสื่อมแห่งวิญญาณ 
นั้นย่อมปรากฏ ความเป็นอย่างอื่นแห่งวิญญาณที่ตั้งอยู่แล้วนั้นย่อมปรากฏ. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย 
ความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้แลย่อมปรากฏ ความเสื่อมแห่งธรรมเหล่านี้แลย่อมปรากฏ 
ความเป็นอย่างอื่นแห่งธรรมที่ตั้งอยู่แล้วเหล่านี้แลย่อมปรากฏ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ 
ถูกถามอย่างนี้ แล้ว พึงพยากรณ์อย่างนี้ แล. 

[๘๒] พ. ถูกแล้ว ลูกแล้ว อานนท์ รูปใดที่ล่วงไปแล้ว ดับแล้ว แปรไปแล้ว 
ความบังเกิดขึนแห่งรูปบันปรากฏแล้ว ฯลฯ ดูกรอานนท์ ความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านึแล 
ย่อมปรากฏ ความเสื่อมแห่งธรรมเหล่านี้แลย่อมปรากฏ ความเป็นอย่างอื่นแห่งธรรมที่ตั้งอยู่เหล่า 
นี้แลย่อมปรากฏ. ดูกรอานนท์ เธอถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงพยากรณ์อย่างนี้. 

จบ สูตรที่ ๖. 

๗. อนุธัมมสูตรที่ ๑ 
ว่าด้วยความหน่ายในขันธ์ ๕ 

[๘๓] พระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก , 

ธรรม ย่อมมีธรรมอันเหมาะสม คือ พึงเป็นผู้มากไปด้วยความหน่ายในรูปอยู่ พึงเป็นผู้มากไป 
ด้วยความหน่ายในเวทนาอย , พึงเป็นผ้มากไปด้วยความหน่ายในสัฌฌาอย่ พึงเป็นผ้มากไป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 40 

ด้วยความหน่ายในสังขารอยู่ พึงเป็นผู้มากไปด้วยความหน่ายในวิญญาณอยู่. ภิกษุนั้น เมื่อเป็น 
ผู้มากไปด้วยความหน่ายในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู่ ย่อมกำหนด 
รู้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. เมื่อกำหนดรู้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. 

ย่อมหลุดพ้นจากรูป ย่อมหลุดพ้นจากเวทนา ย่อมหลุดพ้นจากสัญญา ย่อมหลุดพ้นจากสังขาร 
ย่อมหลุดพ้นจากวิญญาณ ย่อมหลุดพ้นจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 
อุปายาส เรากล่าวว่า ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์. 

จบ สูตรที่ ๗. 

๘. อนุธัมมสูตรที่ ๒ 

ว่าด้วยการพิจารณาเห็นอนิจจังในขันธ์ ๕ 
[๘๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 
ย่อมมีธรรมอันเหมาะสม คือ พึงเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูป ในเวทนา ในสัญญา 
ในสังขาร ในวิญญาณอยู่. เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูป ในเวทนา ในสัญญา ใน 
สังขาร ในวิญญาณอยู่ ย่อมกำหนดรู้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. เมื่อเธอกำหนดรู้รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อมหลุดพ้นจากรูป ย่อมหลุดพ้นจากเวทนา ย่อมหลุดพ้น 
จากสัญญา ย่อมหลุดพ้นจากสังขาร ย่อมหลุดพ้นจากวิญญาณ ย่อมหลุดพ้นจากชาติ ชรา 
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เรากล่าวว่า ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์. 

จบ สูตรที่ ๘. 

๙. อนุธัมมสูตรที่ ๓ 
ว่าด้วยการพิจารณาเห็นทุกข์ในขันธ์ ๕ 

[๘๕] พระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ 
ปฏิบัติธรรมสมควรแก , ธรรม ย่อมมีธรรมอันเหมาะสม คือ พึงเป็นผู้พิจารณาเห็นทุกข์ในรูป ใน 
เวทนา ในสัฌฌา ในสังขาร ในริฌฌาณอย่. เมื่อเธอพิจารณาเห็นทกข์ในรป ในเวทนา ใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 41 

สัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู่ ย่อมกำหนดรู้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. 

เมื่อกำหนดรู้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. ย่อมหลุดพ้นจากรูป ย่อมหลุดพ้นจากเวทนา 
ย่อมหลุดพ้นจากสัญญา ย่อมหลุดพ้นจากสังขาร ย่อมหลุดพ้นจากวิญญาณ ย่อมหลุดพ้นจากชาติ 
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เรากล่าวว่า ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์. 

จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. อนุธ'มมสูตรที่ ๔ 
ว่าด้วยการพิจารณาเห็นอนัตตาในขันธ์ ๘ 
[๘๖] พระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ 
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ย่อมมีธรรมอันเหมาะสม คือ พึงเป็นผู้พิจารณาเห็นอนัตตาในรูป 
ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู่. เมื่อเธอพิจารณาเห็นอนัตตาในรูป ในเวทนา 
ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู่ ย่อมกำหนดรู้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. 

เมื่อเธอกำหนดรู้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อมหลุดพ้นจากรูป ย่อมหลุดพ้นจาก 
เวทนา ย่อมหลุดพ้นจากสัญญา ย่อมหลุดพ้นจากสังขาร ย่อมหลุดพ้นจากวิญญาณ ย่อมหลุด 
พ้นจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เรากล่าวว่า ย่อมหลุด 
พ้นจากทุกข์. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 

จบ นตุมหากวรรคที่ ๔. 


รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. นตุมหากสูตรที่ ๑ ๒. นตุมหากสูตรที่ ๒ 

๓. ภิกขุสูตรที่ ๑ ๔. ภิกขุสูตรที่ ๒ 
๕. อานันทสูตรที่ ๑ ๖. อานันทสูตรที่ ๒ 

๗. อนุธัมมสูตรที่ ๑ ๘. อนุธัมมสูตรที่ ๒ 

๙. อนธัมมสตรที่ ๓ ๑๐. อนธัมมสตรที่ ๔. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 42 

อัตตทีปวรรคที่ ๕ 
๑. อัตตทีปสูตร 
ว่าด้วยการพึ่งตนพึ่งธรรม 
[๘๗] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้: 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิฌฑิก 
เศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่ง มีตนเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ 
จงเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ อยู่เถิด. ดูกรภิกษุทั้ง 
หลาย เมื่อเธอทั้งหลายจะมีตนเป็นที่พึ่ง มีตนเป็นสรณะ ไม , มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ มีธรรมเป็น 
ที่พึ่ง มีธรรมเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะอยู่ จะต้องพิจารณาโดยแยบคายว่า โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส มีกำเนิดมาอย่างไร เกิดมาจากอะไร? ดูกรภิกษุทั้ง 
หลาย ก็โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส มีกำเนิดมาอย่างไร เกิดมาจากอะไร? 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วในโลกนี้ไม , ได้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย ไม่ฉลาดใน 
ธรรมของพระอริยเจ้า ไม , ได้รับแนะนำในอริยธรรม ไม , ได้เห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ไม่ฉลาดในธรรม 
ของสัตบุรุษ ไม , ได้รับแนะนำในสัปปุริสธรรม ย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตน ๑ ย่อมเห็น 
ตนมีรูป ๑ ย่อมเห็นรูปในตน ๑ ย่อมเห็นตนในรูป ๑ รูปนั้นของเขาย่อมแปรไป ย่อมเป็นอย่าง 
อื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส ย่อมเกิดขึ้นแก , เขา เพราะรูปแปรไปและ 
เป็นอื่นไป. ย่อมเห็นเวทนาโดยความเป็นตน ฯลฯ ย่อมเห็นสัญญาโดยความเป็นตน ฯลฯ ย่อม 
เห็นสังขารโดยความเป็นตน ฯลฯ ย่อมเห็นวิญญาณโดยความเป็นตน ๑ ย่อมเห็นตนมีวิญญาณ ๑ 
ย่อมเห็นวิญญาณในตน ๑ ย่อมเห็นในมีวิญญาณ ๑ วิญญาณนั้นของเขาย่อมแปรไป ย่อม 
เป็นอย่างอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส ย่อมเกิดขึ้นแก , เขา เพราะ 
วิญญาณแปรไปและเป็นอย่างอื่นไป. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 43 

[๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อภิกษุรู้ว่ารูปไม , เที่ยง แปรปรวนไป คลายไป ดับไป 
เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่า รูปในกาลก่อนและรูปทั้งมวลในบัดนี้ล้วนไม่ 
เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ดังนี้ ย่อมละโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และ 
อุปายาสได้ เพราะละโสกะเป็นต้นเหล่านั้นได้ จึงไม่สะดุ้ง เมื่อไม่สะดุ้ง ย่อมอยู่เป็นสุข 
ภิกษุผู้มีปกติอยู่เป็นสุข เรากล่าวว่า ผู้ดับแล้วด้วยองค์นั้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อภิกษุรู้ว่า 
เวทนาไม่เที่ยง ฯลฯ สัญญาไม่เที่ยง ฯลฯ สังขารไม่เที่ยง ฯลฯ วิญญาณไม่เที่ยง แปรปรวนไป 
คลายไป ดับไป เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่า วิญญาณในกาลก่อน และ 
วิญญาณทั้งมวลในบัดนี้ล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ดังนี้ ย่อมละ 
โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสได้ เพราะละโสกะเป็นต้นเหล่านั้นได้ ย่อมไม่ 
สะดุ้ง เมื่อไม่สะดุ้ง ย่อมอยู่เป็นสุข ภิกษุผู้มีปกติอยู่เป็นสุข เรากล่าวว่า ผู้ดับแล้วด้วยองค์นั้น. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. ปฏิปทาสูตร 

ว่าด้วยข้อปฏิบัติเพื่อความเกิดและความดับ 
สักกายทิฏฐิ 

[๘๙] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึง 
สักกายสมุทัย (ความเกิดขึ้นแห่งกายตน) และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงสักกายนิโรธ (ความดับ 
แห่งกายตน) เธอทั้งหลาย จงฟิงปฏิปทาทั้ง ๒ นั้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาอันจะยังสัตว์ 
ให้ถึงสักกายสมุทัยเป็นไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิ ได้ สดับ แล้ว ในโลกนี้ไม , ได้เห็น 
พระอริยเจ้าทั้งหลาย ไม่ฉลาดในธรรมแห่งพระอริยะ มิได้รับการแนะนำในอริยธรรม ไม , ได้เห็น 
สัตบุรุษทั้งหลาย ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไม , ได้รับการแนะนำในสัปปุริสธรรม ย่อมตาม 
เห็นรูปโดยความเป็นตน ๑ ย่อมเห็นตนมีรูป ๑ ย่อมเห็นรูปในตน ๑ ย่อมเห็นตนในรูป ๑ ย่อม 
เห็นเวทนาโดยความเป็นตน ฯลฯ ย่อมเห็นสัญญาโดยความเป็นตน ฯลฯ ย่อมเห็นสังขารโดย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 44 

ความเป็นตน ฯลฯ ย่อมเห็นวิญญาณโดยความเป็นตน ๑ ย่อมเห็นตนมีวิญญาณ ๑ ย่อมเห็น 
วิญญาณในตน ๑ ย่อมเห็นตนในวิญญาณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ปฏิปทาอันจะยังสัตว์ 
ให้ถึงสักกายสมุทัย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คำที่กล่าวแล้วนี้เรียกว่า การตามเห็นอันจะยังสัตว์ 
ให้ถึงทุกขสมุทัย (ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์) นี้แล เป็นใจความข้อนี้. 

[๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงสักกายนิโรธเป็นไฉน? ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในศาสนานี้ได้เห็นพระอริยะทั้งหลาย ฉลาดในธรรม 
ของพระอริยะ ได้รับการแนะนำดีแล้วในอริยธรรม ได้เห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ฉลาดในธรรมของ 
สัตบุรุษ ได้รับการแนะนำดีแล้ว , ในสัปปุริสธรรม ย่อมไม่ตามเห็นรูปโดยความเป็นตน ๑ ย่อมไม , 
ตามเห็นตนมีรูป ๑ ย่อมไม่ตามเห็นรูปในตน ๑ ย่อมไม่ตามเห็นตนในรูป ๑ ไม่ตามเห็นเวทนาโดย 
ความเป็นตน ฯลฯ ไม , ตามเห็นสัญญาโดยความเป็นตน ฯลฯ ไม่ตามเห็นสังขารโดยความเป็นตน 
ฯลฯ ไม่ตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตน ๑ ไม่ตามเห็นตนมีวิญญาณ ๑ ไม่ตามเห็นวิญญาณใน 
ตน ๑ ไม , ตามเห็นตนในวิญญาณ ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึง 
สักกายนิโรธ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คำที่กล่าวแล้วนี้เรียกว่า การพิจารณาเห็นอันจะยังสัตว์ให้ 
ถึงทุกขนิโรธ นี้แล เป็นใจความในข้อนี้. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. อนิจจสูตรที่ ๑ 

ว่าด้วยความเป็นไตรลักษณ์แห่งขันธ์ ๕ 
[๙๑] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น 
เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา เธอทั้งหลาย พึงเห็นสิ่งนั้น 
ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม , ใช่ของเรา. นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตน 
ของเรา. เมื่อเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้จิตย่อมคลายกำหนัด ย่อมหลุดพ้น 
จากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม , ถือนั่น. เวทนาไม่เที่ยง -.. สัญญาไม่เที่ยง -.. สังขารไม่เที่ยง -.. วิญญาณ 
ไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 45 

เธอทั้งหลาย พึงเห็นสิ่งนั้น ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา. 

นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา เมื่อเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความจริงอย่างนี้จิตย่อม 
คลายกำหนัด ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม , ถือมั่น. 

[๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าชิตของภิกษุคลายกำหนัดแล้วจากรูปธาตุ หลุดพ้นแล้ว 
จากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม , ถือมั่น. ถ้าชิตของภิกษุคลายกำหนัดแล้วจากเวทนาธาตุ ... จาก 
สัญญาธาตุ ... จากสังขารธาตุ -.. จากวิญญาณธาตุ หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม , ถือ 
มั่น. เพราะหลุดพ้นแล้ว ชิตจึงดำรงอยู่ เพราะดำรงอยู่ จึงยินดีพร้อม เพราะยินดีพร้อม จึง 
ไม่สะดุ้ง เมื่อไม่สะดุ้ง ย่อมดับรอบเฉพาะตนเท่านั้น ภิกษุนั้น ย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว 
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มได้มี. 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔. อนิจจสูตรที่ ๒ 

ว่าด้วยความเป็นไตรลักษณ์แห่งขันธ์ ๕ 

[๙๓] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็น 
ทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา เธอทั้งหลาย พึงเห็นสิ่งนั้น 
ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตน 
ของเรา. เวทนาไม , เที่ยง -.. สัญญาไม่เที่ยง ... สังขารไม่เที่ยง -.. วิญญาณไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น 
เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา เธอทั้งหลาย พึงเห็นสิ่งนั้น ด้วย 
ปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา. 
เมื่อเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ทิฏฐิเป็นไปตามส่วนเบื้องต้น (อดีต) ย่อม 
ไม่มี เมื่อทิฏฐิเป็นไปตามส่วนเบื้องต้นไม่มี ทิฏฐิเป็นไปตามส่วนเบื้องปลาย (อนาคต) ย่อมไม่มี 
เมื่อทิฏฐิเป็นไปตามส่วนเบื้องปลายไม , มี ความยึดมั่นอย่างแรงกล้า ย่อมไม่มี. เมื่อความยึดมั่นอย่าง 
แรงกล้าไม่มี ชิตย่อมคลายกำหนัดในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ย่อมหลุดพ้น 
จากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม , ถือมั่น. เพราะหลุดพ้น ชิตจึงดำรงอยู่ เพราะดำรงอยู่ จึงยินดีพร้อม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 46 

เพราะยินดีพร้อม จึงไม่สะดุ้ง เมื่อไม , สะดุ้ง ย่อมดับรอบเฉพาะตนเท่านั้น ภิกษุนั้น ย่อมรู้ชัด 
ว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ 
มิ ได้ มี. 

จบ สูตรที่ ๔. 

๕. สมนุปัสสนาสูตร 
ว่าด้วยการพิจารณาเห็นอุปาทานขันธ์ ๕ 

[๙๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง 
เมื่อพิจารณาเห็น ย่อมพิจารณาเห็นตนเป็นหลายวิธี สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด ย่อม 
พิจารณาเห็นอุปาทานขันธ์ ๕ หรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง. อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน? ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ปุถุชนไม , ได้สดับแล้วในโลกนี้ไม , ได้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย ฯลฯ ไม , ได้รับการแนะนำ 
ในสัปปุริสธรรม ย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตน ๑ ย่อมตามเห็นตนมีรูป ๑ ย่อมตามเห็นรูปใน 
ตน ๑ ย่อมตามเห็นตนในรูป ๑ ย่อมตามเห็นเวทนาโดยความเป็นตน -.. ย่อมตามเห็นสัญญาโดย 
ความเป็นตน -.. ย่อมตามเห็นสังขารโดยความเป็นตน -.. ย่อมตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตน ๑ 
ย่อมตามเห็นตนมีวิญญาณ ๑ ย่อมตามเห็นวิญญาณในตน ๑ ย่อมตามเห็นตนในวิญญาณ ๑. การ 
ตามเห็นด้วยประการดังนี้แล เป็นอันผู้ทั้นยึดมื่นถือมั่นว่า เราเป็น เมื่อผู้นั้น ยึดมื่นถือมื่นว่า เรา 
เป็นในกาลนั้นอินทรีย์ ๕ คือ จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ ย่อมหยั่ง 
ลง ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนะมีอยู่ ธรรมทั้งหลายมีอยู่ อวิชชาธาตุมีอยู่. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ 
ปุถุชนผู้ไม , ได้สดับแล้ว อันความเสวยอารมณ์ ซึ่งเกิดจากอวิชชาสัมผัสถูกต้องแล้ว เขาย่อมมี 
ความยึดมื่นถือมื่นว่า เราเป็นดังนี้บ้าง นี้เป็นเราดังนี้บ้าง เราชักเป็นดังนี้บ้าง ชักไม่เป็นดังนี้บ้าง 
ชักมีรูปดังนี้บ้าง ชักไม่มีรูปดังนี้บ้าง ชักมีสัญญาดังนี้บ้าง ชักไม่มีสัญญาดังนี้บ้าง จักมีสัญญาก็ 
หามิได้ ไม่มีสัญญาก็หามิได้ดังนี้บ้าง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อินทรีย์ ๕ ย่อมตั้งอยู่ ในเพราะการ 
ตามเห็นนั้นทีเดียว เมื่อเป็นเช่นนี้อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมละอวิชชาเสียได้ อวิชชาย่อมเกิด 
ขึ้น เพราะความคลายไปแห่งอวิชชา เพราะความเกิดขึ้นแห่งอวิชชา อริยสาวกนั้น ย่อมไม่มีความ 
ยึดมื่นถือมื่นในอินทรีย์เหล่านั้นว่า เราเป็นดังนี้บ้าง นี้เป็นเราดังนี้บ้าง เราชักเป็นดังนี้บ้าง ชักไม่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 47 

เป็นดังนี้บ้าง จักมีรูปดังนี้ 1 บ้าง จักไม่มีรูปดังนี้บ้าง จักมีสัญญาดังนี้บ้าง จักไม่มีสัญญาดังนี้บ้าง 
จักมีสัญญาก็หามิได้ไม , มีสัญญาก็หามิได้ดังนี้บ้าง. 

จบ สูตร ๕. 

๖. ปัญจขันธสูตร 
ว่าด้วยขันธ์และอุปาทานขันธ์ ๕ 

[๙๕] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕ 
เธอทั้งหลายจงฟ้ง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ขันธ์ ๕ เป็นไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่าง 
หนึ่ง เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือ 
ประณีต อยู่ในที่ไกลหรือใกล้. นี้เรียกว่า รูปขันธ์. เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ สัญญาอย่าง 
ใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอดีต อนาคต 
และปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยู่ในที่ไกลหรือใกล้. 
นี้เรียกว่า วิญญาณขันธ์. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า ขันธ์ ๕. 

[๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูป 
อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด 
เลวหรือประณีต อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ เป็นไปกับด้วยอาสวะ เป็นปัจจัยแก , อุปาทาน. 

นีเรียกว่า อุปาทานขันธ์คือรูป. เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ 
สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็น 
ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ เป็นไปกับด้วย 
อาสวะ เป็นปัจจัยแก่อุปาทาน. นี้เรียกว่า. อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้ 
เรียกว่า อุปาทานขันธ์ ๕. 

จบ สูตรที่ ๖ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 48 

๗. โสณสูตรที่ ๑. 

ว่าด้วยขันธ์ ๕ มิใช่ของเรา 

[๙๗] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้: 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน ใกล้ 
พระนครราชคฤห์. ครั้งนั้นแล คฤหบดีบุตรชื่อโสณะ เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ 
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาค ได้ 
ตรัสกะคฤหบดีบุตรชื่อโสณะว่า ดูกรโสณะ ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ย่อมพิจารณา 
เห็นว่า เราเป็นผู้ประเสริฐกว่าเขา พิจารณาเห็นว่า เราเป็นผู้เสมอเขา หรือพิจารณาเห็นว่า เรา 
เป็นผู้เลวกว่าเขา ด้วยรูปอันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ที่เป็นดังนี้มิ'ใช่ 
อื่นไกล นอกจากการไม , เห็นธรรม ตามความเป็นจริง. ย่อมพิจารณาเห็นว่า เราเป็นผู้ประเสริฐ 
กว่าเขา พิจารณาเห็นว่า เราเป็นผู้เสมอเขา หรือพิจารณาเห็นว่า เราเป็นผู้เลวกว่าเขา ด้วย 
เวทนาอันไม , เที่ยง ... ด้วยสัญญาอันไม่เที่ยง ... ด้วยสังขารอันไม่เที่ยง ... ด้วยวิญญาณอันไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ที่เป็นดังนี้มิใช่อื่นไกล นอกจากการไม , เห็นธรรม ตาม 
ความเป็นจริง. 

[๙๘] ดูกรโสณะ ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ย่อมไม , พิจารณาเห็นว่า เรา 
เป็นผู้ประเสริฐกว่าเขา ไม่พิจารณาเห็นว่า เราเป็นผู้เสมอเขา หรือไม่พิจารณาเห็นว่า เราเป็นผู้ 
เลวกว่าเขา ด้วยรูปอันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ที่เป็นดังนี้มิใช่อื่นไกล 
นอกจากการเห็นธรรม ตามความเป็นจริง. ย่อมไม่พิจารณาเห็นว่า เราเป็นผู้ประเสริฐกว่าเขา ไม่ 
พิจารณาเห็นว่า เราเป็นผู้เสมอเขา หรือไม่พิจารณาเห็นว่า เราเป็นผู้เลวกว่าเขา ด้วยเวทนาอัน 
ไม่เที่ยง -.. ด้วยสัญญาอันไม่เที่ยง ... ด้วยสังขารอันไม่เที่ยง ... ด้วยวิญญาณอันไม่เที่ยง ... ด้วยสังขาร 
อันไม่เที่ยง ... ด้วยวิญญาณอันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ที่เป็นดังนี้มิ 1 ใช่ 
อื่นไกล นอกจากการเห็นธรรม ตามความเป็นจริง. 

[๙๙] พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรโสณะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน 
รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 49 

คฤหบดีบุตรชื่อโสณะทูลว่า ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

ส. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะ 
พิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นตัวตนของเรา? 

ส. ข้อนั้นไม่ควรเลย พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

ส. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า ฯลฯ 

พ. สัญญาเที่ยงหรือไม , เที่ยง? 

ส. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า ฯลฯ 

พ. สังขารเที่ยงหรือไม , เที่ยง? 

ส. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า ฯลฯ 

พ. วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

ส. ไม , เที่ยงพระเจ้าข้า 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

ส. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะ 
พิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นตัวตนของเรา? 

ส. ข้อนั้นไม่ควรเลย พระเจ้าข้า. 

[๑๐๐] ดูกรโสณะ เพราะเหตุนั้นแล ท่านพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง 
อย่างนี้ว่า รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก 
หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ รูปทั้งหมดนั่น ไม , ใช่ของเรา ไม่ 
เป็นเรา ไม , ใช่ตัวตนของเรา. เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง -.. สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง -.. สังขารเหล่าใด 
เหล่าหนึ่ง -.. วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 50 

หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยู่ในที่ไกลหรือใกล้วิญญาณทั้งหมดนั่น ไม่ใช่ของเรา 
ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา. 

ดูกรโสณะ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในรูป แม้ 
ในเวทนา แม้ในสัญญา แม้ในสังขาร แม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัด เพราะ 
คลายกำหนัด จิตย่อมหลุดพ้น เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็มีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว. ย่อม 
ทราบขัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความ 
เป็นอย่างนี้มิ 1 ได้มี. 

จบ สูตรที่ ๗. 

๘. โสณสูตรที่ ๒ 

ว่าด้วยผู้ควรยกย่องและไม , ควรยกย่องเป็นสมฌพราหมณ์ 
[๑๐๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้: 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ใกล้ 
พระนครราชคฤห์ ครั้งนั้นแล คฤหบดีบุตรชื่อโสณะ เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ 
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาค ได้ 
ตรัสกะคฤหบดีบุตรชื่อโสณะว่า ดูกรโสณะ ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ไม่ทราบ 
ชัดรูป ไม่ทราบชัดเหตุเกิดแห่งรูป ไม่ทราบชัดความดับแห่งรูป ไม , ทราบชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความ 
ดับแห่งรูป. ไม่ทราบชัดเวทนา -.. ไม , ทราบชัดสัญญา -.. ไม่ทราบชัดสังขาร -.. ไม่ทราบชัดวิญญาณ 
ไม่ทราบชัดเหตุเกิดแห่งวิญญาณ ไม่ทราบชัดความดับแห่งวิญญาณ ไม่ทราบชัดข้อปฏิบัติให้ถึง 
ความดับแห่งวิญญาณ. ดูกรโสณะ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้เราไม่ยกย่องว่าเป็นสมณะใน 
หมู , สมณะ หรือว่าเป็นพราหมณ์ในหมู , พราหมณ์ อนึ่ง ท่านเหล่านั้น หาทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ 
แห่งความเป็นสมณะ หรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ ด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งเองในปัจจุบัน 
เข้าถึงอยู่ไม่. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 51 

[๑๐๒] ดูกรโสณะ ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งทราบชัดรูป ทราบชัด 
เหตุเกิดแห่งรูป ทราบชัดความดับแห่งรูป ทราบชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูป. ทราบชัด 
เวทนา ... ทราบชัดสัญญา ... ทราบชัดสังขาร -.. ทราบชัดวิญญาณ ทราบชัดเหตุเกิดแห่งวิญญาณ 
ทราบชัดความดับแห่งวิญญาณ ทราบชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ. ดูกรโสณะ 
สมณะหรือพราหมณ์ เหล่านี้แล เรายกย่องว่าเป็นสมณะในหมู , สมณะ และว่าเป็นพราหมณ์ใน 
หมู , พราหมณ์ อนึ่ง ท่านเหล่านั้น ย่อมท่าให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ และ 
ประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ ด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่. 

จบ สูตรที่ ๘. 

๙. นันทิขยสูตรที่ ๑ 

ว่าด้วยการสิ้นความยินดีเป็นเหตุหลุดพ้นจากทุกข์ 
[๑๐๓] พระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
เห็นรูปอันไม่เที่ยงนั่นแหละ ว่าไม่เที่ยง ความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อเธอเห็นโดย 
ชอบ ย่อมเบื่อหน่าย. เพราะสิ้นความยินดี จึงสิ้นความกำหนัด เพราะสิ้นความกำหนัด จึง 
สิ้นความยินดี เพราะสิ้นความยินดี และความกำหนัด จิตหลุดพ้นแล้ว เรียกว่า หลุดพ้นดีแล้ว. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นเวทนาอันไม , เที่ยงนั่นแหละ ว่าไม่เที่ยง ฯลฯ เห็นสัญญาอันไม่เที่ยง 
นั่นแหละ ว่าไม่เที่ยง ฯลฯ เห็นสังขารอันไม่เที่ยงนั่นแหละ ว่าไม , เที่ยง ฯลฯ เห็นวิญญาณอัน 
ไม่เที่ยงนั่นแหละ ว่าไม่เที่ยง ความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อเธอเห็นโดยชอบ ย่อม 
เบื่อหน่าย เพราะสิ้นความยินดี จึงสิ้นความกำหนัด เพราะสิ้นความกำหนัด จึงสิ้นความยินดี 
เพราะสิ้นความยินดีและความกำหนัด จิตหลุดพ้นแล้ว เรียกว่า หลุดพ้นดีแล้ว. 

จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. นันทิขยสูตรที่ ๒ 

ว่าด้วยการสิ้นความยินดีเป็นเหตุหลุดพ้นจากทุกข์ 
[๑๐๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ 
ทั้งหลาย จงท่าไว้ในใจซึ่งรปโดยอบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรป ตาม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 52 

ความเป็นจริง. เมื่อภิกษุทำไว้ในใจซึ่งรูปโดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไม , เที่ยง 
แห่งรูป ตามความเป็นจริง ย่อมเบื่อหน่ายในรูป เพราะสิ้นความยินดี จึงสิ้นความกำหนัด 
เพราะสิ้นความกำหนัด จึงสิ้นความยินดี เพราะสิ้นความยินดีและความกำหนัด จิตหลุดพ้นแล้ว 
เรียกว่า หลุดพ้นดีแล้ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทำไว้ในใจซึ่งเวทนาโดยอุบายอันแยบ 
คาย ฯลฯ ซึ่งสัญญาโดยอุบายอันแยบคาย ฯลฯ ซึ่งสังขารโดยอุบายอันแยบคาย ฯลฯ ซึ่ง 
วิญญาณโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณ ตามความเป็นจริง. 
เมื่อภิกษุทำไว้ในใจซึ่งวิญญาณโดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไม , เที่ยงแห่งวิญญาณ 
ตามความเป็นจริง ย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณ. เพราะสิ้นความยินดี จึงสิ้นความกำหนัด เพราะสิ้น 
ความกำหนัด จึงสิ้นความยินดี เพราะสิ้นความยินดีและความกำหนัด จึงหลุดพ้นแล้ว เรียกว่า 
หลุดพ้นดีแล้ว. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 

จบ อัตตทีปวรรคที่ ๕. 


รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑.อัตตทีปสูตร ๒.ปฏิปทาสูตร ๓. อนิจจสูตรที่๑๔.อนิจจสูตรที่๒ 
๕. สมนุปัสสนาสูตร ๖. ปัญจขันธสูตร ๗. โสณสูตรที่ ๑ ๘. โสณสูตรที่ ๒ 
๙. นันทิขยสูตรที่ ๑ ๑๐. นันทิขยสูตรที่ ๒. 

จบ มูลปัณณาสก์. 


รวมวรรคที่มีในมูลปัณณาสก์นี้ คือ 


๑. นกุลปิตาวรรค ๒. อนิจจวรรค ๓. ภารวรรค ๔. นตุมหากวรรค 
๕. อัตตทีปวรรค รวม ๕ วรรค ปฐมปัณณาสก์ก็เรียกในขันธสังยุตนั้น. 






พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 53 

มัชฌิมปัณณาสก์ 
อุปายวรรคที่ ๑ 
๑. อุปายสูตร 

ว่าด้วยสิ่งที่เป็นความหลุดพ้นและไม , หลุดพ้น 
[๑๐๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้: 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิฌฑิก 
เศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเข้า 
ถึง (ด้วยอำนาจตัณหา มานะ ทิฏฐิ) เป็นความไม , หลุดพ้น ความไม่เข้าถึง เป็นความหลุดพ้น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณเข้าถึงรูปก็ดี เมื่อตั้งอยู่ พึงตั้งอยู่ วิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูป 
เป็นที่ตั้ง มีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ฯลฯ วิญญาณที่มี 
สังขารเป็นอารมณ์ มีสังขารเป็นที่ตั้ง มีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ พึงถึงความเจริญงอกงาม 
ไพบูลย์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราจักบัญญัติการมา การไป จุติ อุปบัติ 
หรือความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งวิญญาณ เว้นจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร ข้อนี้ไม , เป็น 
ฐานะที่จะมีได้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าความกำหนัดในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ ในสัญญาธาตุ ใน 
สังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เป็นอันภิกษุละได้แล้วไซร้ เพราะละความกำหนัดเสียได้ อารมณ์ 
ย่อมขาดสูญ ที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มี วิญญาณอันไม่มีที่ตั้ง ไม , งอกงาม ไม่แต่งปฏิสนธิ หลุด 
พ้นไป เพราะหลุดพ้นไป จึงดำรงอยู่ เพราะดำรงอยู่ จึงยินดีพร้อม เพราะยินดีพร้อม จึงไม่ 
สะดุ้ง เมื่อไม่สะดุ้ง ย่อมดับรอบเฉพาะตนเท่านั้น ภิกษุนั้น ย่อมทราบชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว 
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรท่า ท่าเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ 1 ได้มี. 

จบ สูตรที่ ๑. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 54 
๒. พืชสูตร 

ว่าด้วยอุปมาวิญญาณด้วยพืช 

[๑๐๖] พระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พืช ๕ อย่าง 
นี้. ๕ อย่างเป็นไฉน? คือ พืชงอกจากเหง้า ๑ พืชงอกจากลำต้น ๑ พืชงอกจากข้อ ๑ พืชงอกจาก 
ยอด ๑ พืชงอกจากเมล็ด ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พืช ๕ อย่างนี้ มิได้ถูกทำลาย ไม่เน่า ไม , ถูก 
ลมแดดทำให้เสีย ยังเพาะขึ้น อันบุคคลเก็บไร้ดี แต่ไม , มีดิน ไม่มีนา. พืช ๕ อย่าง พึงถึงความ 
เจริญงอกงามไพบูลย์ได้หรือ? 

ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า ข้อนั้นไม , ได้ พระพุทธเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พืช ๕ อย่างนี้มิได้ถูกทำลาย ฯลฯ อันบุคคลเก็บไร้ดี และมี 
สิน มีนี้า. พืช ๕ อย่างนี้พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้หรือ? 

กิ. ได้ พระพุทธเจ้าข้า. 

[๑๐๗] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย พึงเห็นวิญญาณฐิติ ๔ เหมือนปฐวีธาตุ 
พึงเห็นความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน เหมือนอาโปธาตุ. พึงเห็นวิญญาณพร้อมด้วยอาหาร 
เหมือนพืช ๕ อย่าง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณที่เข้าถึงรูปก็ดี เมื่อตั้งอยู่ พึงตั้งอยู่ วิญญาณ 
ที่มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่ตั้ง มีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ พึงถึงความเจริญงอกงาม 
ไพบูลย์. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณที่เข้าถึงเวทนาก็ดี ฯลฯ วิญญาณที่เข้าถึงสัญญาก็ดี ฯลฯ 
วิญญาณที่เข้าถึงสังขารก็ดี เมื่อตั้งอยู่ พึงตั้งอยู่ วิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์ มีสังขารเป็นที่ตั้ง 
มีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดพึง 
กล่าวอย่างนี้ว่า เราชักบัญญัติการมา การไป จุติ อุปบัติ หรือความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่ง 
วิญญาณ เร้นจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ถ้าความกำหนัดในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ ในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ 
เป็นอันภิกษุละได้แล้วไซร้ เพราะละความกำหนัดเสียได้ อารมณ์ย่อมขาดสูญ ที่ตั้งแห่งวิญญาณ 
ย่อมไม่มี วิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้น ไม่งอกงาม ไม่แต่งปฏิสนธิ หลุดพ้นไป เพราะหลุดพ้นไป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 55 

จึงดำรงอยู่ เพราะดำรงอยู่ จึงยินดีพร้อม เพราะยินดีพร้อม จึงไม่สะดุ้ง เมื่อไม่สะดุ้ง ย่อม 
ดับรอบเฉพาะตนเท่านั้น. เธอย่อมทราบชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรท่า 
ท่าเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ , ได้มี. 

จบ. สูตรที่ ๒. 

๓. อุทานสูตร 

ว่าด้วยการตัดสังโยชน์และความสิ้นอาสวะ 
[๑๐๘] พระนครสาวัตถี. ฯลฯ ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาค ทรงเปล่งอุทานว่า ภิกษุ 
น้อมใจไปอย่างนี้ว่า ถ้าว่าเราไม่พึงมี ข้นธปัญจกของเราก็ไม่พึงมี กรรมสังขารจักไม่มี การ 
ปฏิสนธิก็จักไม่มีแก , เรา ดังนี้พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้. 

[๑๐๙] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอุทานอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่ง ได้ทูลถามว่า ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญ ก็ภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้ว่า ล้าว่าเราไม่พึงมี ข้นธปัญจกของเราก็ไม่พึงมี กรรม 
สังขารชักไม , มี ปฏิสนธิก็ขักไม่มีแก , เรา ดังนี้พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้อย่างไร พระเจ้าข้า? 

พระผู้มีภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ ปุถุชนผู้ไม , ได้สดับแล้วในโลกนี้ไม , ได้เห็นพระอรัยเจ้า 
ฯลฯ ไม , ได้รับการแนะนำในสัปปุริสธรรม ย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตน ๑ ย่อมเห็นตนมีรูป 
ย่อมเห็นรูปในตน ๑ ย่อมเห็นตนในรูป ๑ ตามเห็นเวทนาโดยความเป็นตน ฯลฯ ตามเห็นสัญญา 
โดยความเป็นตน ฯลฯ ตามเห็นสังขารโดยความเป็นตน ฯลฯ ตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตน 
ย่อมเห็นตนมีวิญญาณ ๑ ย่อมเห็นวิญญาณในตน ๑ ย่อมเห็นตนในวิญญาณ ๑. เขาย่อมไม่ทราบ 
ชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันไม่เที่ยง ตามความเป็นจริงว่า เป็นของไม่เที่ยง. 

ไม่ทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่า เป็นทุกข์. 

ไม่ทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็นอนัตตา ตามความเป็นจริงว่า เป็น 
อนัตตา. ไม่ทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันปัจจัยปรุงแต่ง ตามความเป็น 
จริงว่า อันปัจจัยปรุงแต่ง. ไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่า แม้รูป แม้เวทนา แม้สัญญา แม้ 
สังขาร แม้วิญญาณ จักมี. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 56 

[๑๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วแล ผู้ใดเห็นพระอริยเจ้า 
ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า ได้รับการแนะนำดีในอริยธรรม ได้เห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรม 
ของสัตบุรุษ ได้รับการแนะนำดีในสัปปุริสธรรม ย่อมไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นตน ฯลฯ ไม่ 
พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นตน ฯลฯ ไม่พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นตน ฯลฯ ไม่ 
พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นตน ฯลฯ ไม , พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นตน ฯลฯ เธอ 
ย่อมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันไม่เที่ยง ตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง. 

ย่อมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็นทุกข์ ตามความเป็นจริงว่า เป็นว่า 
ทุกข์. ย่อมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็นอนัตตา ตามความเป็นจริงว่า 
เป็นอนัตตา. ย่อมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันปัจจัยปรุงแต่ง ตามความ 
เป็นจริงว่า อันปัจจัยปรุงแต่ง. ย่อมทราบชัดตามความเป็นจริงว่า แม้รูป แม้เวทนา แม้สัญญา 
แม้สังขาร แม้วิญญาณ จักมี. ย่อมทราบชัดตามความเป็นจริงเช่นนั้น เพราะเห็นความเป็น 
ต่างๆ แห่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. ดูกรภิกษุ เมื่อภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้แล 
ว่า ล้าว่าเราไม่พึงมี ขันธปัญจกของเราก็ไม่พึงมี กรรมสังขารจักไม , มี ปฏิสนธิก็จักไม่มีแก่เรา 
ดังนี้พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ด้วยอาการอย่างนี้แล. 

[๑๑๑] กิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุน้อมใจไปอยู่อย่างนี้พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ 
เสียได้. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อภิกษุรู้เห็นอย่างไร อาสวะทั้งหลายจึงจะสิ้นไปในกาลเป็น 
ลำดับ. 

พ. ดูกรภิกษุ ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วในโลกนี้ฯลฯ ย่อมถึงความสะดุ้ง ในฐานะอันไม่ควร 
สะดุ้ง. ดูกรภิกษุ ก็ปุถุชนผู้มิ 1 ได้สดับแล้ว ย่อมมีความสะดุ้ง ดังนี้ว่า ถ้าเราไม่พึงมี แม้ขันธ 
ปัญจกของเราก็ไม , พึงมี กรรมสังขารจักไม , มี ปฏิสนธิของเราก็จักไม่มี ดังนี้. ดูกรภิกษุ ส่วนอริย 
สาวกผู้ได้สดับแล้วแล ฯลฯ ย่อมไม , ถึงความสะดุ้งในฐานะอันไม , ควรสะดุ้ง. ดูกรภิกษุ อริยสาวกผู้ 
ได้สดับแล้ว ไม่มีความสะดุ้งดังนี้ว่า ล้าเราไม , พึงมี ขันธปัญจกของเราก็ไม่พึงมี กรรมสังขารจักไม่มี 
ปฏิสนธิของเราก็จักไม่มี ดังนี้. ดูกรภิกษุ วิญญาณที่เข้าถึงรูปก็ดี เมื่อตั้งอยู่ พึงตั้งอยู่ วิญญาณที่มีรูป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 57 

เป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่ตั้ง มีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์. 
วิญญาณที่เข้าถึงเวทนาก็ดี ฯลฯ วิญญาณที่เข้าถึงสัญญาก็ดี ฯลฯ วิญญาณที่เข้าถึงสังขารก็ดี เมื่อ 
ตั้งอยู่ พึงตั้งอยู่ วิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์ มีสังขารเป็นที่ตั้ง มีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่อง 
เสพ พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์. ภิกษุนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราจักบัญญัติการมา การไป 
จุติ อุปบัติ หรือความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งวิญญาณ เว้นจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
ดังนี้ซัอนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าความกำหนัดในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ 
ในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เป็นอันภิกษุละได้แล้วไซร้ เพราะละความกำหนัด 
เสียได้ อารมณ์ย่อมขาดสูญ ที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มี วิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้น ไม , งอกงาม 
ไม่แต่งปฏิสนธิ หลุดพ้นไป เพราะหลุดพ้นไป จึงดำรงอยู่ เพราะดำรงอยู่ จึงยินดีพร้อม 
เพราะยินดีพร้อม จึงไม่สะดุ้ง เมื่อไม่สะดุ้ง ย่อมดับรอบเฉพาะตนเท่านั้น. เธอย่อมรู้ชัดว่า 
ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ 
มิได้มี. ดูกรภิกษุ เมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้แล อาสวะทั้งหลายย่อมสิ้นไป ในกาลเป็นลำดับ. 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔. ปริวัฏฏสูตร 

ว่าด้วยการรู้อุปาทานขันธ์โดยเวียนรอบ ๔ 

[๑๑๒] พระนครสาวัตถี. ฯลฯ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
อุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้๕ ประการเป็นไฉน? คือ อุปาทานขันธ์คือรูป อุปาทานขันธ์คือเวทนา 
อุปาทานขันธ์คือสัญญา อุปาทานขันธ์คือสังขาร อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เรายังไม , รู้ยิ่งซึ่งอุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้ โดยเวียนรอบ ๔ ตามความเป็นจริง เพียงใด เราก็ยัง 
ไม่ปฏิญาณว่า เป็นผู้ตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณ อย่างยอดเยี่ยม ในโลกพร้อมทั้งเทวโลก 
มารโลก พรหมโลก ในหมู , สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์เพียงนั้น. ดูกร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 58 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล เรารู้ยิ่งซึ่งอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ โดยเวียนรอบ ๔ ตามความเป็น 
จริง เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณว่า เป็นผู้ตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณ อย่างยอดเยี่ยม ในโลก 
พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู , สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและ 
มนุษย์. เวียนรอบ ๔ อย่างไร? คือ เรารู้ยิ่งซึ่งรูป ความเกิดแห่งรูป ความดับแห่งรูป ปฏิปทา 
อันให้ถึงความดับแห่งรูป รู้ยิ่งซึ่งเวทนา ฯลฯ รู้ยิ่งซึ่งสัญญา ฯลฯ รู้ยิ่งซึ่งสังขาร ฯลฯ รู้ยิ่งซึ่ง 
วิญญาณ ความเกิดแห่งวิญญาณ ความดับแห่งวิญญาณ ปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ. 

[๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็รูปเป็นไฉน? คือ มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูต 
รูป ๔. นี้เรียกว่ารูป. ความเกิดขึ้นแห่งรูป ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหาร ความดับแห่งรูป 
ย่อมมีเพราะความดับแห่งอาหาร อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ 
สัมมาสมาธิ. นี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูป. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือ 
พราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ยิ่งซึ่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับ 
แห่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้ปฏิบัติแล้วเพื่อความหน่าย เพื่อ 
ความคลายกำหนัด เพื่อความดับรูป สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่าใด 
ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้น ชื่อว่าย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือ 
พราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ยิ่งซึ่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับ 
แห่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะเบื่อ 
หน่าย เพราะคลายกำหนัด เพราะความดับ เพราะไม , ถือมั่นรูป สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น 
ชื่อว่า หลุดพ้นแล้วดี สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่า 
นั้น เป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตน สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด เป็นผู้มีกำลังสามารถเป็น 
ของตน ความเวียนวนเพื่อปรากฏ ย่อมไม่มีแก , สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น. 

[๑๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนาเป็นไฉน? เวทนา ๖ หมวดนี้ คือ เวทนาเกิดแต่ 
จักขุสัมผัส เวทนาเกิดแต่โสตสัมผัส เวทนาเกิดแต่ฆานสัมผัส เวทนาเกิดแต่ชิวหาสัมผัส 
เวทนาเกิดแต่กายสัมผัส เวทนาเกิดแต่มโนสัมผัส. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าเวทนา ความ 
เกิดขึ้นแห่งเวทนา ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ ความดับแห่งเวทนา ย่อมมีเพราะความ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 59 

ดับแห่งผัสสะ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. นี้ 
แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งเวทนา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหนึ่ง รู้ยิ่งซึ่งเวทนาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งเวทนา 


อย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้ปฏิบัติแล้วเพื่อความหน่าย เพื่อ 
ความคลายกำหนัด เพื่อความดับเวทนา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าปฏิบัติดีแล้ว ชน 
เหล่าใด ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้น ชื่อว่า ย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ยิ่ง 1 ซึ่งเวทนาอย่างนี้รู้ยิ่ง'ซึ่งความเกิดแห่งเวทนาอย่างนี้ 
รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้เป็นผู้ 
หลุดพ้นแล้ว เพราะเบื่อหน่าย เพราะคลายกำหนัด เพราะความดับ เพราะไม , ถือมั่นเวทนา 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่า หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น เป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตน สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตน ความเวียนวนเพื่อความปรากฏ ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์ 
เหล่านั้น. 

[๑๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัญญาเป็นไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๖ หมวดนี้ 
คือ ความสำคัญในรูป ความสำคัญในเสียง ความสำคัญในกลิ่น ความสำคัญในรส ความสำคัญ 
ในโผฏฐัพพะ ความสำคัญในธรรมารมณ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าสัญญา. ความเกิดขึ้น 
แห่งสัญญา ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ ความดับแห่งสัญญา ย่อมมี เพราะความดับแห่ง 
ผัสสะ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. นี้แลเป็น 
ปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสัญญา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง 
รู้ยิ่งซึ่งสัญญาอย่างนี้ฯลฯ ความวนเวียนเพื่อความปรากฏ ย่อมไม่มี แก่สมณะหรือพราหมณ์ 
เหล่านั้น. 

[๑๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สังขารเป็นไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย เจตนา ๖ หมวดนี้ 


คือ รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา ธรรม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 60 

สัญเจตนา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าสังขาร. ความเกิดขึ้นแห่งสังขาร ย่อมมีเพราะความ 
เกิดขึ้นแห่งผัสสะ ความดับแห่งสังขาร ย่อมมี เพราะความดับแห่งผัสสะ อริยมรรคประกอบ 
ด้วยองค์ ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. นี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับ 
แห่งสังขาร. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ยิ่งซึ่งสังขารอย่าง 
นี้ฯลฯ ความวนเวียนเพื่อปรากฏ ย่อมไม่มี แก , สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น 

[๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณเป็นไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ ๖ หมวดนี้ 
คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ. ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย นี้เรียกว่าวิญญาณ. ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณ ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป 
ความดับแห่งวิญญาณย่อมมี เพราะความดับแห่งนามรูป อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ 
คือสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. นี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้ง 
หลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ยิ่งซึ่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งเหตุเกิดแห่ง 
วิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ 
อย่างนี้ปฏิบัติแล้ว เพื่อความหน่าย เพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับวิญญาณ สมณะ 
หรือพราหมณ์เหล่านัน ชื่อว่าปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่าใด ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านัน ชื่อว่าย่อม 
หยิ่งลงในธรรมวินัยนื. ดูกรภิกษุทังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ยิ่งซึ่ง 
วิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่ง 
ข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะเบื่อหน่าย เพราะคลาย 
กำหนัด เพราะความดับ เพราะไม , ลือมั่นวิญญาณ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าหลุด 
พ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น เป็นผู้มี 
กำลังสามารถเป็นของตน สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตน ความ 
วนเวียนเพื่อความปรากฏ ย่อมไม , มีแก , สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น. 

จบ สูตรที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 61 

๕. สัตตัฏฐานสูตร 
ว่าด้วยการรู้ขันธ์ ๕ โดยฐานะ 
[๑๑๘] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้: 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ ผู้เพ่งพินิจโดยวิธี ๓ ประการ เราเรียกว่า 
ยอดบุรุษ ผู้เสร็จกิจ อยู่จบพรหมจรรย์ ในธรรมวินัยนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผู้ฉลาดใน 
ในฐานะ ๗ ประการ เป็นอย่างไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ซัดซึ่งรูป เหตุเกิด 
แห่งรูป ความดับแห่งรูป ปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูป คุณแห่งรูป โทษแห่งรูป และ 
อุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูป. รู้ชัดเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ เหตุเกิด 
แห่งวิญญาณ ความดับแห่งวิญญาณ ปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ คุณแห่งวิญญาณ 
โทษแห่งวิญญาณ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณ. 

[๑๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็รูปเป็นไฉน? มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ 
นี้เรียกว่ารูป. ความเกิดขึ้นแห่งรูป ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหาร ความดับแห่งรูป ย่อม 
มีเพราะความดับแห่งอาหาร อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. 
นี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูป. ความสุขโสมนัสอาศัยรูปนี้เกิดขึ้น นี้เป็นคุณแห่งรูป 
รูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษแห่งรูป การกำจัดฉันทราคะ 
การละฉันทราคะในรูปเสียได้ นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูป. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะ 
หรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ยิ่งซึ่งรูป เหตุเกิดแห่งรูป ความดับแห่งรูป ปฏิปทาอันให้ถึง 
ความดับแห่งรูป คุณแห่งรูป โทษแห่งรูป และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูป อย่างนี้ๆ แล้ว 
ปฏิบัติ เพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับรูป สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น 
ปฏิบัติดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดปฏิบัติดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่า 
ย่อมหยิ่งลงในธรรมวินัยนี้. ส่วน สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ยิ่งซึ่งรูป เหตุเกิด 
แห่งรูป ความดับแห่งรูป ปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูป คุณแห่งรูป โทษแห่งรูป และ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 62 

อุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูป อย่างนี้ๆ แล้ว หลุดพ้นไป เพราะความเบื่อหน่าย คลายกำหนัด 
ความดับ (และ) เพราะไม , ถือมั่นรูป สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้ว สมณะ 
หรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น เป็นอันเสร็จกิจ สมณะ 
หรือพราหมณ์เหล่าใดเสร็จกิจ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมไม , มีวัฏฏะเพื่อความปรากฏอีก. 

[๑๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนาเป็นไฉน? สัญญา ๖ หมวดนี้ คือ เวทนาเกิด 
เพราะจักขุสัมผัส ฯลฯ เวทนาเกิดเพราะมโนสัมผัส. นั้เรียกว่าเวทนา. ความเกิดขึ้นแห่งเวทนา 
ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ ความดับแห่งเวทนา ย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะ 


อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. นั้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึง 
ความดับแห่งเวทนา ฯลฯ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมไม่มีวัฏฏะเพื่อความปรากฏอีก. 

[๑๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัญญาเป็นไฉน? สัญญา ๖ หมวดนี้ คือ รูปสัญญา 
สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา. นี้เรียกว่าสัญญา. ความ 
เกิดขึ้นแห่งสัญญา ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ ความดับแห่งสัญญา ย่อมมีเพราะความ 
ดับแห่งผัสสะ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. นี้แลเป็น 
ปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสัญญา ฯลฯ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมไม , มีวัฏฏะเพื่อ 


ความปรากฏอีก. 

[๑๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารเป็นไฉน? เจตนา ๖ หมวดนี้คือรูปสัญเจตนา 
ฯลฯ ธรรมสัญเจตนา. นี้เรียกว่าสังขาร. ความเกิดขึ้นแห่งสังขาร ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้น 


แห่งผัสสะ ความดับแห่งสังขาร ย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะ อริยมรรคอันประกอบ 
ด้วยองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. นี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่ง 
สังขาร ฯลฯ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมไม่มีวัฏฏะเพื่อความปรากฏอีก. 

[๑๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิญญาณเป็นไฉน? วิญญาณ ๖ หมวดนี้ คือ จักขุ 
วิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ นี้เรียกว่า 
วิญญาณ. ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณ ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป ความดับแห่ง 
วิญญาณ ย่อมมีเพราะความดับแห่งนามรูป อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ 
สัมมาสมาธิ. นี้แล เป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ. สุขโสมนัสอาศัยวิญญาณเกิดขึ้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 63 

นี้เป็นคุณแห่งวิญญาณ วิญญาณไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษ 
แห่งวิญญาณ การกำจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในวิญญาณ นี้เป็นความสลัดออกแห่ง 
วิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ยิ่งซึ่งวิญญาณ เหตุ 
เกิดแห่งวิญญาณ ความดับแห่งวิญญาณ ปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ คุณแห่ง 
วิญญาณ โทษแห่งวิญญาณ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณ อย่างนี้ๆ แล้ว ปฏิบัติ 
เพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับวิญญาณ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่า 
ปฏิบัติดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด ปฏิบัติดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่า 
ย่อมหลั่งลงในธรรมวินัยนี้. สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ยิ่งซึ่งวิญญาณ เหตุเกิด 
แห่งวิญญาณ ความดับแห่งวิญญาณ ปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ คุณแห่งวิญญาณ 
โทษแห่งวิญญาณ อุบายเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณ อย่างนี้ๆ แล้ว หลุดพ้นไป เพราะความ 
เบื่อหน่าย เพราะคลายกำหนัด เพราะดับ เพราะไม , ลือมั่นวิญญาณ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น 
หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น 
เป็นอันเสร็จกิจแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเสร็จกิจแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น 
ย่อมไม่มีวัฏฏะเพื่อความปรากฏอีก. 

[๑๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเป็นผู้เพ่งพินิจโดยวิธี ๓ ประการ เป็นอย่างไร? 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเพ่งพินิจโดยความเป็นธาตุประการหนึ่ง โดยความเป็นอายตนะประการ 
หนึ่ง โดยความเป็นปฏีจจสมุปบาทประการหนึ่ง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุย่อมเป็นผู้ 
เพ่งพินิจโดยวิธี ๓ ประการ. ภิกษุฉลาดในฐานะ ๗ ประการ ผู้เพ่งพินิจโดยวิธี ๓ ประการ เรา 
เรียกว่า ยอดบุรุษ ผู้เสร็จกิจ อยู่จบพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้. 

จบ สูตรที่ ๕. 

๖. พุทธสูตร 

ว่าด้วยเหตุให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า 

[๑๒๕] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หลุดพ้นเพราะเบื่อหน่าย เพราะคลายกำหนัด 
เพราะดับ เพราะไม , ถือมั่นรป -.. เวทนา -.. สัฌฌา ... สังขาร ... ริฌฌาณ เทวดาและมนษย์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 64 

ต่างพากันเรียกว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้ภิกษุผู้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญา 
หลุดพ้นแล้ว เพราะเบื่อหน่าย เพราะคลายกำหนัด เพราะดับ เพราะไม , ถือมั่นรูป -.. เวทนา ... 

สัญญา -.. สังขาร -.. วิญญาณ เราเรียกว่า ผู้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญา. 

[๑๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในข้อนั้นจะมีอะไรเป็นข้อแปลกกัน จะมีอะไรเป็นข้อ 
ประสงค์ที่ยิ่งกว่ากัน จะมีอะไรเป็นเหตุทำให้ต่างกัน ระหว่างพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
กับภิกษุผู้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญา? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลาย มีพระผู้ 
มีพระภาคเป็นรากฐาน เป็นแบบฉบับ เป็นที่อิงอาศัย ขอประทานพระวโรกาส ขออรรถแห่ง 
ภาษิตนี้จงแจ่มแจ้งกะพระผู้มีพระภาคทีเดียวเถิด ภิกษุทั้งหลาย ได้สดับต่อพระผู้มีพระภาคแล้ว 
จักทรงจำไว้. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ล้าอย่างนั้น เธอทั้งหลายจงฟิง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว. 

ภิกษุเหล่านั้น ทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทางที่ยังไม , เกิดให้เกิด ยังประชุมชนให้รู้จักมรรคที่ใครๆ 
ไม , รู้จัก บอกทางที่ยังไม , มีใครบอก เป็นผู้รู้จักทาง ประกาศทางให้ปรากฏ ฉลาดในทาง. ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย ก็สาวกทั้งหลาย ในบัดนี้เป็นผู้ที่ดำเนินไปตามทาง เป็นผู้ตามมาในภายหลัง. 

อันนี้แล เป็นข้อแปลกกัน อันนี้เป็นข้อประสงค์ยิ่งกว่ากัน อันนี้เป็นเหตุทำให้ต่างกัน 
ระหว่างพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า กับภิกษุผู้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญา. 

จบ สูตรที่ ๖. 

๗. ปัญวัคคิยสูตร 
ว่าด้วยลักษณะแห่งอนัตตา 

[๑๒๗] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้ 
พระนครพาราณาสี. ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุเบญจวัคคีย์ ฯลฯ แล้ว 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปมิใช่ตัวตน. ก็หากว่ารูปนี้ชักเป็นตัวตนแล้วไซร้ รูปนี้ ก็คงไม่เป็น 
ไปเพื่ออาพาธ ทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในรปว่า ขอรปของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 65 

เป็นอย่างนั้นเลย. ก็เพราะเหตุที่รูปมิใช่ตัวตน ฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และไม , ได้ตาม 
ความปรารถนาในรูปว่า ขอรูปของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่างได้เป็นอย่างนั้นเลย. ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เวทนา มิใช่ตัวตน. ก็หากเวทนานี้ จักเป็นตัวตนแล้วไซร้ ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ 
ทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาว่า ขอเวทนาของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. 

ก็เพราะเหตุที่เวทนามิใช่ตัวตน ฉะนั้น เวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และไม , ได้ตามความปรารถนา 
ในเวทนาว่า ขอเวทนาของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
สัญญามิใช่ตัวตน. ก็หากสัญญานี้ชักเป็นตัวตนแล้วไซร้ ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ทั้งยังจะได้ 
ตามความปรารถนาในสัญญาว่า ขอสัญญาของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. ก็ 
เพราะเหตุที่สัญญามิใช่ตัวตน ฉะนั้น สัญญจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และไม , ได้ตามความปรารถนาใน 
สัญญาว่า ขอสัญญาของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
สังขารมิใช่ตัวตน. ก็หากสังขารนี้ จักเป็นตัวตนแล้วไซร้ ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ทั้งยังจะได้ 
ตามความปรารถนาในสังขารว่า ขอสังขารของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. 

ก็เพราะเหตุที่สังขารมิใช่ตัวตน ฉะนั้น สังขารจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และไม , ได้ตามความปรารถนา 
ในสังขารว่า ขอสังขารของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
วิญญาณมิใช่ตัวตน ก็หากวิญญาณนี้ ชักเป็นตัวตนแล้วไซร้ ก็คงไม , เป็นไปเพื่ออาพาธ ทั้งยังจะ 
ได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่า ขอวิญญาณของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้น 
เลย. ก็เพราะเหตุที่วิญญาณมิใช่ตัวตน ฉะนั้น วิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และไม , ได้ตาม 
ความปรารถนาในวิญญาณว่า ขอวิญญาณของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. 

[๑๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยง หรือ 
ไม่เที่ยง? 

ภิกษุเหล่านั้น กราบทูลว่า ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะ 
ตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นตัวตนของเรา? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 66 

กิ. ไม , ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะตาม 
เห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นตัวตนของเรา? 

กิ. ไม , ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

[๑๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีต 
อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ทั้งที่อยู่ 
ในที่ไกลหรือใกล้ รูปทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง 
อย่างนี้ว่า นั่นไม , ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม , ใช่ตัวตนของเรา. เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบัน ฯลฯ ทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้ เวทนาทั้งหมดนั้น เธอ 
ทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง อย่างนี้ว่า นั้นไม่ใช่ของเรา นั่นไม , 
เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา. สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และ 
ปัจจุบัน ฯลฯ ทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้ สัญญาทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญา 
อันชอบ ตามความเป็นจริง อย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา. 
สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ฯลฯ ทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้ 
สังขารทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง อย่างนี้ว่า นั่น 
ไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา. วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต 
อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ทั้งที่อยู่ 
ไกลหรือใกล้ วิญญาณทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง 
อย่างนี้ว่า นั่นไม , ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม , ใช่ตัวตนของเรา. 

[๑๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน 
รูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา แม้ในสังขาร แม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 67 

เพราะคลายกำหนัด จึงหลุดพ้น. เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว. รู้ชัดว่า 
ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ 
มิได้มี. 

พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสอนัตตลักขณสูตรนี้จบลงแล้ว ภิกษุเบญจวัคคีย์ต่างมีใจยินดี 
ชื่นชมพระภาษิตของผู้มีพระภาค ก็แหละเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู่ ภิกษุ 
เบญจวัคคีย์ ก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม , ถือมื่น. 

จบ สูตรที่ ๗. 

๘. มหาลิสูตร 

ว่าด้วยเหตุปัจจัยแห่งความบริสุทสิ้ 

[๑๓๑] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน ใกล้พระนคร 
เวสาลี. ครั้งนั้นแล เจ้ามหาลิลิจฉวีได้เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว นึ่ง 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่าน 
ปูรณกัสสปพูดอย่างนี้ว่า เหตุไม่มี ปัจจัยไม่มี เพื่อความเศร้าหมองของสัตว์สัตว์ทั้งหลายไม่มี 
เหตุ ไม่มีปัจจัย ย่อมเศร้าหมองเอง เหตุไม่มี ปัจจัยไม่มี เพื่อความบริสุทธิของสัตว์ สัตว์ 
ทั้งหลาย ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ย่อมบริสุทธเอง. ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไร? พระผู้ 
มีพระภาคตรัสว่า ดูกรมหาลิ เหตุมี ปัจจัยมี เพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ สัตว์ทั้งหลายมี 
เหตุ มีปัจจัย ย่อมเศร้าหมอง เหตุมี ปัจจัยมี เพื่อความบริสุทธิของสัตว์ สัตว์ทั้งหลายมีเหตุ 
มีปัจจัย ย่อมบริสุทสิ้. 

ม. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์เป็นไฉน? สัตว์ 
ทั้งหลายมีเหตุ มีปัจจัย ย่อมเศร้าหมองอย่างไร? 

พ. ดูกรมหาลิ ก็หากรูปนี้จะเป็นทุกข์ถ่ายเดียว รังแต่ทุกข์ตามสนอง หยั่งลงสู่ความ 
ทุกข์ มิได้ประกอบด้วยสุขบ้างแล้ว สัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่พึงกำหนัดในรูป. ก็เพราะรูปเป็นสุข 
สขตามสนอง หยั่งลงส่ความสข มิได้ประกอบด้วยทกข์เสมอไป ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลาย จึง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 68 

กำหนัดในรูป เพราะกำหนัด จึงถูกประกอบเข้าไว้ เพราะถูกประกอบ จึงเศร้าหมอง ดูกรมหาลิ 
แม้ข้อนี้ก็เป็นเหตุ เป็นป้จขัย เพื่อความเศร้าหมองของสัตว์. สัตว์ทั้งหลาย มีเหตุ มีปัจขัย 
จึงเศร้าหมอง แม้ด้วยอาการอย่างนี้. ดูกรมหาลิ ก็หากเวทนานี้เป็นทุกข์ส่ายเดียว ฯลฯ ก็หาก 
สัญญานี้เป็นทุกข์ส่ายเดียว ฯลฯ ก็หากสังขารนี้เป็นทุกข์ส่ายเดียว ฯลฯ ก็หากวิญญาณนี้ 
เป็นทุกข์ส่ายเดียว รังแต่ทุกข์ตามสนอง หยั่งลงสู่ความทุกข์ มิได้ประกอบด้วยสุขม้างแล้ว 
สัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่พึงกำหนัดในวิญญาณ. ก็เพราะวิญญาณเป็นสุข สุขตามสนอง หยั่งลง 
สู่ความสุข มิได้ประกอบด้วยทุกข์เสมอไป ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลาย จึงกำหนัดในวิญญาณ เพราะ 
กำหนัด จึงถูกประกอบเข้าไว้ เพราะถูกประกอบ จึงเศร้าหมอง. ดูกรมหาลิ แม้ข้อนี้แล ก็ 
เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพื่อความเศร้าหมองของสัตว์. สัตว์ทั้งหลาย มีเหตุ มีปัจขัย จึงเศร้าหมอง 
แม้ด้วยอาการอย่างนี้. 

[๑๓๒] ม. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ส่วนเหตุปัจจัย เพื่อความบริสุทธิของสัตว์เป็น 
ไฉน? สัตว์ทั้งหลาย มีเหตุ มีปัจขัย ย่อมบริสุทธิ”ได้อย่างไร? 

พ. ดูกรมหาลิ ก็หากว่ารูปนี้ ชักเป็นสุขถ่ายเดียว สุขตามสนอง หยั่งลงสู่ความสุข 
มิได้ประกอบด้วยทุกข์ม้างแล้ว สัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในรูป. ก็เพราะรูปเป็นทุกข์ 
ทุกข์ตามสนอง หยั่งลงสู่ความทุกข์ มิได้ประกอบด้วยสุขเสมอไป ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลาย จึง 
เบื่อหน่ายในรูป เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัดจึงบริสุทนี้ แม้ข้อนี้แล 
ก็เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพื่อความบริสุทธิของสัตว์. สัตว์ทั้งหลาย มีเหตุ มีปัจขัย จึงบริสุทนี้ 
แม้ด้วยอาการอย่างนี้. ดูกรมหาลิ ก็หากว่าเวทนาเป็นสุขส่ายเดียว ฯลฯ สัญญาเป็นสุขถ่ายเดียว 
ฯลฯ สังขารเป็นสุขถ่ายเดียว ฯลฯ วิญญาณเป็นสุขถ่ายเดียว สุขตามสนอง หยั่งลงสู่ 
ความสุข มิได้ประกอบด้วยทุกข์ม้างแล้วไซร้ สัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในวิญญาณ. 

ก็เพราะวิญญาณเป็นทุกข์ ทุกข์ตามสนอง หยั่งลงสู่ความทุกข์ มิได้ ประกอบด้วยสุขเสมอไป 
ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลาย จึงเบื่อหน่ายในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลาย 
กำหนัด จึงบริสุทนี้แม้ 1 ข้อนี้แล ก็เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพื่อความบริสุทธิของสัตว์. สัตว์ 
ทั้งหลายมีเหตุ มีปัจขัย จึงบริสุทนี้แม้ด้วยอาการอย่างนี้. 

จบ สูตรที่ ๘. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 69 
๙. อาทิตตสูตร 

ว่าด้วยความเป็นของร้อนแห่งขันธ์ ๕ 

[๑๓๓] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณร้อนนัก. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ 
ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในรูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา แม้ใน 
สังขาร แม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัด ย่อมหลุดพ้น 
เมื่อหลุดพ้นแล้ว ก็มีญาณหยั่งรู้แล้ว หลุดพ้นแล้ว รู้ซัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว 
กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ 1 ได้มี. 

จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. นิรุตติปกสูตร 
ว่าด้วยวิถีทางแห่งนิรุตติ ๓ ประการ 

[๑๓๔] พระนครสาวัตถี. ฯลฯ ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย วิถีทาง ๓ ประการ คือ หลักภาษา ชื่อ และบัญญัตินี้? ไม , ถูกทอดทิ้ง และยังไม่ 
เคยถูกทอดทิ้ง ย่อมไม่ถูกทอดทิ้ง จักไม , ถูกทอดทิ้ง อันสมฌพราหมณ์ผู้ริญญชนไม่คัดล้านแล้ว. 
๓ ประการเป็นไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย การนับรูปผ่านพ้นไปแล้ว ดับแล้ว แปรปรวนไปแล้ว 
ว่าได้มีแล้ว การให้ชื่อรูปนั้นว่า ได้มีแล้ว การบัญญัติรูปนั้นว่า ได้มีแล้ว รูปนั้นไม , นับว่า มี 
อยู่ ไม่นับว่า ชักมี. การนับเวทนาที่ผ่านพ้นไปแล้ว ดับแล้ว แปรปรวนแล้วว่าได้มีแล้ว การให้ 
ชื่อเวทนานั้นว่า ได้มีแล้ว การบัญญัติเวทนานั้นว่า ได้มีแล้ว เวทนานั้นไม่นับว่า มีอยู่ ไม่นับว่า 
ชักมี. การนับสัญญาที่ผ่านพ้นไปแล้ว ดับแล้ว แปรปรวนไปแล้วว่า ได้มีแล้ว การให้ชื่อ 
สัญญานั้นว่า ได้มีแล้ว การบัญญัติสัญญานั้นว่า ได้มีแล้ว สัญญานั้นไม่นับว่า มีอยู่ ไม่นับ 
ว่า ชักมี การนับสังขารที่ผ่านพ้นไปแล้ว ดับแล้ว แปรปรวนไปแล้วว่า ได้มีแล้ว การให้ชื่อ 
สังขารนั้นว่า ได้มีแล้ว การบัญญัติสังขารนั้นว่า ได้มีแล้ว สังขารเหล่านั้นไม , นับว่า มีอยู่ ไม่ 
นับว่า ชักมี การนับริฌฌาณที่ผ่านพ้นไปแล้ว ดับแล้ว แปรปรวนไปแล้วว่า ได้มีแล้ว การ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 70 

ให้ชื่อวิญญาณนั้นว่า ได้มีแล้ว การบัญญัติวิญญาณนั้นว่า ได้มีแล้ว วิญญาณนั้นไม่นับว่า มีอยู่ 
ไม่นับว่า จักมีฯ 

[๑๓๕] การนับรูปที่ยังไม่เกิด ยังไม , ปรากฏว่า จักมี การให้ชื่อรูปเช่นนั้นว่า จักมี 
และการบัญญัติรูปเช่นนั้นว่า จักมี รูปนั้นไม่นับว่า มีอยู่ ไม่นับว่า มีแล้ว. การนับเวทนาที่ 
ยังไม่เกิด ยังไม่ปรากฏว่า จักมี การให้ชื่อเวทนาเช่นนั้นว่า จักมี และการบัญญัติเวทนาเช่นนั้น 
ว่า ชักมี เวทนานั้นไม่นับว่า มีอยู่ ไม่นับว่า มีแล้ว. การนับสัญญาที่ยังไม่เกิด ยังไม่ปรากฏว่า 
ชักมี การให้ชื่อสัญญาเช่นนั้นว่า จักมี และการบัญญัติสัญญาเช่นนั้นว่า จักมี สัญญานั้นไม่นับ 
ว่า มีอยู่ ไม่นับว่า มีแล้ว. การนับสังขารที่ยังไม่เกิด ยังไม่ปรากฏว่า ชักมี การให้ชื่อสังขาร 
เช่นนั้นว่า จักมี และการบัญญัติ สังขารเช่นนั้นว่า จักมี สังขารเหล่านั้นไม่นับว่า มีอยู่ 
ไม่นับว่า มีแล้ว. การนับวิญญาณที่ยังไม่เกิด ยังไม , ปรากฏว่า จักมี การให้ชื่อวิญญาณเช่นนั้นว่า 
จักมี และการบัญญัติวิญญาณเช่นนั้นว่า จักมี วิญญาณนั้นไม่นับว่า มีอยู่ ไม่นับว่า มีแล้ว. 

[๑๓๖] การนับรูปที่เกิดแล้ว ปรากฏแล้วว่า มีอยู่ การให้ชื่อรูปนั้นว่า มีอยู่ และ 
การบัญญัติรูปเช่นนั้นว่า มีอยู่ รูปนั้นไม่นับว่า มีแล้ว ไม่นับว่า ชักมี. การนับเวทนาที่เกิดแล้ว 
ปรากฏแล้วว่า มีอยู่ การให้ชื่อเวทนาเช่นนั้นว่า มีอยู่ และการบัญญัติเวทนาเช่นนั้นว่า มีอยู่ 
เวทนานั้นไม่นับว่า มีแล้ว ไม , นับว่า จักมี. การนับสัญญาที่เกิดแล้ว ปรากฏแล้วว่า มีอยู่ 
การให้ชื่อสัญญาเช่นนั้นว่า มีอยู่ และการบัญญัติสัญญาเช่นนั้นว่า มีอยู่ สัญญานั้นไม่นับว่า มี 
แล้ว ไม่นับว่า จักมี. การนับสังขารที่เกิดแล้ว ปรากฏแล้วว่า มีอยู่ การให้ชื่อสังขารเช่นนั้นว่า 
มีอยู่ และการบัญญัติสังขารเช่นนั้นว่า มีอยู่ สังขารเหล่านั้น ไม่นับว่า มีแล้ว ไม่นับว่า จักมี. 

การนับวิญญาณที่เกิดแล้ว ปรากฏแล้วว่า มีอยู่ การให้ชื่อวิญญาณเช่นนั้นว่า มีอยู่ และการบัญญัติ 
วิญญาณเช่นนั้นว่า มีอยู่ วิญญาณนั้นไม่นับว่า มีแล้ว ไม่นับว่า จักมี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
วิถีทาง ๓ ประการ คือ หลักภาษา การตั้งชื่อ และบัญญัติ เหล่านี้แล ไม , ถูกทอดทั้งแล้ว 
ยังไม่เคยถูกทอดทั้ง ย่อมไม , ถูกทอดทั้ง ชักไม , ถูกทอดทั้ง อันสมณพราหมณ์ผ้เป็นริญญชนไม , 

ะ!! 

[๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้ชนชาวอุกกลชนบท กับชนชาววัสสภัญญชนบททั้งสอง 
นั้น ล้วนพดว่าไม่มีเหต บฌบาปที่ทำไปแล้ว ไม่เป็นอันทำ ทานที่บคคลให้แล้วไม่มีผล ก็ได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 71 

สำคัญวิถีทาง ๓ ประการนี้คือ หลักภาษา การตั้งชื่อ และข้อบัญญัติว่า ไม่ควรดี ไม่ควรคัดค้าน 
ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร? เพราะกลัวลูกนินทา กลัวกระทบกระทั่ง กลัวใส่โทษ และกลัวจะต่อ 
ความยาว. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 

จบ อุปายวรรคที่ ๑. 


รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. อุปายสูตร๖. พุทธสูตร 
๒. พืชสูต ๗. ปัญจวัคคิยสูตร 
๓. อุทานสูตร๘. มหาลิสูตร 
๔. ปริวัฏฏสูตร ๙. อาทิตตสูตร 

๕.สัตตัฏฐานสูตร ๑๐. นิรุตติปถสูตร. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 72 

อรหันตวรรคที่ ๒ 
๑. อุปาทิยสูตร 

ว่าด้วยการลูกมารผูกมัดเพราะถือมั่น 
[๑๓๘] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้: 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ 
ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระ 
องค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส แสดงพระธรรมเทศนา โดยสังเขป 
แก , ข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้ว เป็นผู้ๆ เดียว หลีกออกจากหมู , ไม , ประมาท มีความ 
เพียร มีใจมั่นคงอยู่เถิด. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เมื่อบุคคลยังยึดมั่น ก็ต้องลูกมารมัดไว้ เมื่อไม่ยึด 
มั่น จึงหลุดพ้นจากมาร. 

กิ. ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ทราบแล้ว ข้าแต่พระสุคต ข้าพระองค์ทราบแล้ว. 

พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอรู้ซึ้งถึงอรรถแห่งคำที่กล่าวแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารได้อย่างไรเล่า? 

กิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลยังยึดรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 
มั่นอยู่ ก็ต้องถูกมารมัดไว้ เมื่อไม , ยึดมั่นจึงหลุดพ้นจากมาร. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ 
รู้ซึ้งถึงอรรถ แห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารอย่างนี้แล. 

พ. ดีแล้วๆ ภิกษุ เธอรู้ซึ้งถึงอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารอย่างดี 
แล้ว. ดูกรภิกษุ บุคคลยังยึดรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณมั่นอยู่ ก็ต้องลูกมาร 
มัดไว้ เมื่อไม่ยึดมั่น จึงหลุดพ้นจากมาร เธอพึงทราบอรรถแห่งคำนี้ที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อ โดย 
พิสดารอย่างนี้เถิด. 

[๑๓๙] ครั้งนั้นแล. ภิกษุรูปนั้นเพลิดเพลิน อนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค 
ลุกจากอาสนะ ถวายบังคม กระทำประทักษิณแล้วหลีกไป ครั้งนั้นแล เธอเป็นผู้ๆ เดียว 
หลีกออกจากหม่ ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจมั่นคงอย่ ไม่นานเท่าไร ก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 73 

แห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้น ด้วย 
ปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่. รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว 
กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ 1 ได้มี. ก็ภิกษุรูปนั้น ได้เป็นพระอรหันต์ 
องค์หนึ่ง ในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. มัญญมานสูตร 

ว่าด้วยการลูกมารผูกมัดเพราะสำคัญในขันธ์ ๕ 
[๑๔๐] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุรูปหนึ่ง เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย 
อภิวาทแล้ว นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระ 
องค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนา โดย 
สังเขปแก , ข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้ว เป็นผู้ๆ เดียว หลีกออกจากหมู , ไม่ประมาท 
มีความเพียร มีใจมั่นคงอยู่เถิด. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เมื่อบุคคลยังมัวสำคัญอยู่ ก็ต้องลูกมารมัดไว้ เมื่อ 
ไม , สำคัญ จึงหลุดพ้นจากบ่วงมาร. 

กิ. ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ทราบแล้ว ข้าแต่พระสุคต ข้าพระองค์ทราบแล้ว. 

พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอรู้ซึ้งถึงอรรถแห่งคำที่กล่าวแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารได้อย่างไรเล่า? 

กิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลสำคัญรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 
อยู่ ก็ต้องลูกมารมัดไว้ เมื่อไม่สำคัญ จึงหลุดพ้นจากบ่วงมาร. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระ 
องค์รู้ 1 ซึ้งถึงอรรถแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารอย่างนี้แล. 

พ. ดีแล้วๆ ภิกษุ เธอรู้ซึ้งถึงอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารอย่างดี 
แล้ว. ดกรภิกษ เมื่อบคคลสำคัฌรป เวทนา สัณฌา สังขาร และริฌฌาณอย่ ก็ต้องถก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 74 

มารมัดไว้ เมื่อไม่สำคัญ จึงหลุดพ้นจากบ่วงมาร. เธอพึงทราบอรรถแห่งคำนี้ที่เรากล่าวแล้วอย่าง 
ย่อโดยพิสดารอย่างนี้เถิด. 

ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปนั้น เพลิดเพลิน อนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ลุกจาก 
อาสนะ ถวายบังคม กระทำประทักษิณแล้วหลีกไป ครั้งนั้นแล เธอเป็นผู้ๆ เดียว หลีกออก 
จากหมู , ไม , ประมาท มีความเพียร มีใจมั่นคงอยู่ไม่นานเท่าไร ก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ 
อันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้น ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วย 
ตนเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่. รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จ 
แล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี. ก็ภิกษุรูปนั้น ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง ในจำนวน 
พระอรหันต์ทั้งหลาย. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. อสิบันทมานสูตร 

ว่าด้วยการถูกมารผูกมัดเพราะมัวเพลิดเพลิน 
[๑๔๑] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุรูปหนึ่ง เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย 
อภิวาทแล้ว นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระ 
องค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนา โดย 
สังเขปแก , ข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้ว ฯลฯ มีใจมั่นคงอยู่เถิด. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ บุคคลเมื่อยังมัวเพลิดเพลินอยู่ ก็ต้องถูกมารมัดไว้ 
เมื่อไม่เพลิดเพลิน จึงพ้นจากบ่วงมารได้. 

กิ. ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ทราบแล้ว ข้าแต่พระสุคต ข้าพระองค์ทราบแล้ว. 

พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอรู้ซึ้งถึงอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารได้อย่างไร 
เล่า? 

กิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลเมื่อยังมัวเพลิดเพลินรูป เวทนาสัญญา สังขาร 
และ'วิฌฌาณอย่ ก็ต้องถกมารมัดไว้ เมื่อไม่เพลิดเพลิน จึงพ้นจากบ่วงมารได้. ข้าแต่พระองค์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 75 
ผู้เจริญ ข้าพระองค์รู้ซึ้งถึงอรรถแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างย่อ โดยพิสดาร 
อย่างนี้แล. 

พ. ดีแล้วๆ ภิกษุ เธอรู้ซึ้งถึงอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารอย่างดี 
แล้ว. ดูกรภิกษุ บุคคลเมื่อเพลิดเพลินรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอยู่ ก็ต้อง 
ถูกมารมัดไว้ เมื่อไม่เพลิดเพลิน จึงหลุดพ้นจากบ่วงมาร. เธอพึงทราบอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้ว 
อย่างย่อ โดยพิสดารอย่างนี้เถิด. 

ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปนั้นเพลิดเพลิน อนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ลุกจาก 
อาสนะ ถวายบังคม กระทำประทักษิณแล้วหลีกไป ครั้งนั้นแล เธอเป็นผู้ๆ เดียว หลีกออก 
จากหมู , ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจมื่นคงอยู่ไม , นานเท่าไร ก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหม 
จรรย์อันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้น ด้วยปัญญาอัน 
ยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่. รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำ 
เสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนั้มิได้มี. ก็ภิกษุรูปนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง ใน 
จำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย. 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔. อนิจจสูตร 

ว่าด้วยการละความพอใจในสิ่งที่เป็นอนิจจัง 

[๑๔๒] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุรูปหนึ่ง เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย 
อภิวาทแล้ว นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนา โดยสังเขป 
แก , ข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้ว ฯลฯ มีใจมื่นคงอยู่เถิด. 

พ. ดูกรภิกษุ สิ่งใดแล เป็นของไม , เที่ยง เธอควรละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย. 

กิ. ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ทราบแล้ว ข้าแต่พระสุคต ข้าพระองค์ทราบแล้ว. 

พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอรู้ซึ้งถึงอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารได้อย่างไร 
เล่า? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 76 

กิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณเป็นของไม่เที่ยง 
ข้าพระองค์ควรละความพอใจในสิ่งนั้นๆ เสีย. ข้าพระองค์รู้ซึ้งถึงอรรถแห่งพระดำรัสที่พระผู้มี 
พระภาคตรัสแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารอย่างนี้แล. 

พ. ดีแล้วๆ ภิกษุ เธอรู้ซึ้งถึงอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารอย่างดี 
แล้ว. ดูกรภิกษุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เป็นของไม , เที่ยง ควรละความ 
พอใจในสิ่งนั้นๆ เสีย. เธอพึงทราบอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารอย่างนี้เถิด 
ฯลฯ ก็ภิกษุนั้น ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง ในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย. 

จบ สูตรที่ ๔. 

๕. ทุกขสูตร 

ว่าด้วยการละความพอใจในสิ่งที่เป็นทุกข์ 

[๑๔๓] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุรูปหนึ่ง เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ. ถวาย 
อภิวาทแล้ว นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระ 
องค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนา โดย 
สังเขปแก , ข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้ว ฯลฯ มีใจมั่นคงอยู่เถิด. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ สิ่งใดแลเป็นทุกข์ เธอควรละความพอใจในสิ่งนั้น 
เสีย. 

กิ. ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ทราบแล้ว ข้าแต่พระสุคต ข้าพระองค์ทราบแล้ว. 

พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอรู้ซึ้งถึงอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารได้อย่างไรเล่า? 

กิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เป็นทุกข์ 
ข้าพระองค์ควรละความพอใจในสิ่งนั้นๆ เสีย. ข้าพระองค์รู้ซึ้งถึงอรรถแห่งพระดำรัสที่พระผู้มี 
พระภาคตรัสแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารอย่างนี้แล. 

พ. ดีแล้วๆ ภิกษุ เธอรู้ซึ้งถึงอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารอย่างดี 
แล้ว. ดกรภิกษ รป เวทนา สัณฌา สังขาร และริฌฌาฌ เป็นทกข์ ควรละความพอใจใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 77 

สิ่งนั้นๆ เสีย. เธอพึงทราบอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารอย่างนี้เถิด ฯลฯ 
ภิกษุรูปนั้น ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง ในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย. 

จบ สูตรที่ ๕. 

๖. อนัตตสูตร 

ว่าด้วยการละความพอใจในสิ่งที่เป็นอนัตตา 
[๑๔๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุรูปหนึ่ง เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย 
อภิวาทแล้ว นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระ 
องค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนา โดย 
สังเขปแก , ข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้วฯลฯ มีใจมั่นคงอยู่เถิด. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ สิ่งใดแล เป็นอนัตตา เธอควรละความพอใจใน 
สิ่งนั้นเสีย. 

กิ. ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ทราบแล้ว ข้าแต่พระสุคต ข้าพระองค์ทราบแล้ว. 

พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอรู้ซึ้งถึงอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารได้อย่างไรเล่า? 

กิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เป็นอนัตตา 
ข้าพระองค์ควรละความพอใจในสิ่งนั้นๆ เสีย. ข้าพระองค์รู้ซึ้งถึงอรรถแห่งพระดำรัสที่พระผู้มี 
พระภาคตรัสแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารอย่างนี้แล. 

พ. ดีแล้วๆ ภิกษุ เธอรู้ซึ้งถึงอรรถแห่งคำที่เรากล่าวอย่างย่อ โดยพิสดารอย่างดีแล้ว. 

ดูกรภิกษุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เป็นอนัตตา ควรละความพอใจในสิ่งนั้นๆ 
เสีย. เธอพึงทราบอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารอย่างนี้เถิด ฯลฯ ภิกษุรูปนั้น 
ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง ในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย. 

จบ สูตรที่ ๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 78 
๗. อนัตตนิยสูตร 

ว่าด้วยการละความพอใจในสิ่งที่มิใช่ของตน 
[๑๔๕] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุรูปหนึ่ง เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ 
ถวายอภิวาทแล้ว นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนา 
โดยสังเขปแก่ข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้ว ฯลฯ มีใจมั่นคงอยู่เถิด. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ สิ่งใดแล ไม่ใช่เป็นของตน เธอควรละความพอใจ 
ในสิ่งนั้นเสีย. 

ภิ. ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ทราบแล้ว ข้าแต่พระสุคต ข้าพระองค์ทราบแล้ว. 

พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอรู้ซึ้งถึงอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารได้อย่างไร 
เล่า? 

กิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ มิใช่เป็นของตน 
ข้าพระองค์ควรละความพอใจในสิ่งนั้นๆ เสีย. ข้าพระองค์รู้ซึ้งถึงอรรถแห่งพระดำรัสที่พระผู้มี 
พระภาคตรัสแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารอย่างนี้แล. 

พ. ดีแล้วๆ ภิกษุ เธอรู้ซึ้งถึงอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารอย่างดี 
แล้ว. ดูกรภิกษุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ มิใช่เป็นของตน ควรละความ 
พอใจในสิ่งนั้นๆ เสีย. เธอพึงทราบอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารอย่างนี้เถิด 
ฯลฯ ภิกษุรูปนั้น ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง ในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย. 

จบ สูตรที่ ๗. 

๘. รชนิยสัณฐิตสูตร 

ว่าด้วยการละความพอใจในสิ่งที่จูงใจให้กำหนัด 
[๑๔๖] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุรูปหนึ่ง เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย 
อภิวาทแล้ว นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้กราบทลพระผ้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระ- 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 79 

องค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนา โดย 
สังเขปแก , ข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้ว ฯลฯ มีใจมั่นคงอยู่เถิด. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ สิ่งใดแล จูงใจให้กำหนัด เธอควรละความพอใจ 
ในสิ่งนั้นเสีย. 

กิ. ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ทราบแล้ว ข้าแต่พระสุคต ข้าพระองค์ทราบแล้ว. 

พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอรู้ซึ้งถึงอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารได้อย่างไร 
เล่า? 

กิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ล้วนจูงใจให้ 
กำหนัด ข้าพระองค์ควรละพอใจในสิ่งนั้นๆ เสีย. ข้าพระองค์รู้ซึ้งถึงอรรถแห่งพระดำรัสที่ 
พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารอย่างนี้แล. 

พ. ดีแล้วๆ ภิกษุ เธอรู้ซึ้งถึงอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารอย่างดี 
แล้ว. ดูกรภิกษุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ล้วนจูงใจให้กำหนัด ควรละ 
ความพอใจในสิ่งนั้นๆ เสีย. เธอพึงทราบอรรถแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อ โดยพิสดารอย่าง 
นี้เถิด ฯลฯ ภิกษุรูปนั้น ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง ในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย. 

จบ สูตรที่ ๘. 

๙. ราธสูตร 

ว่าด้วยการไม , มีอหังการมมังการและมานานุสัย 
[๑๔๗] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ณ ที่นั้นแล ท่านพระราธะ ได้เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค 
ถึงที่ประทับ ครั้นแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลรู้เห็นอย่างไร 
จึงจะไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มีวิญญาณนี้และในสรรพนิมิตภายนอก. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรราธะ รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และ 
ปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ 
อริยสาวก ย่อมพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้น ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง อย่างนี้ว่า 
นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม , เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวของเรา. เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง สัญญาอย่างใด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 80 

อย่างหนึ่ง สังขาร เหล่าใดเหล่าหนึ่ง วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และ 
ปัจจุบัน ฯลฯ อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ อริยสาวก ย่อมพิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนั้นด้วยปัญญา 
อันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา. 

ดูกรราธะ บุคคลรู้เห็นอย่างนี้แล จึงไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มีวิญญาณนี้ 
และในสรรพนิมิตภายนอก ฯลฯ ท่านพระราธะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง ในจำนวนพระ 
อรหันต์ทั้งหลาย. 

จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. สุราธสูตร 

ว่าด้วยการมี , ใจปราศจากอหังการมมังการและมานานุสัย 

[๑๔๘] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ณ ที่นั้นแล ท่านพระสุราธะ ได้'ทูลถามพระผู้มีพระภาค 
ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไร จึงจะมีใจปราศจากอหังการ มมังการ 
และมานานุสัย ในกายที่มีวิญญาณนี้และในสรรพนิมิตภายนอก ก้าวล่วงมานะด้วยดี สงบ 
ระงับ พ้นวิเศษแล้ว. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรสุราธะ รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต 
และปัจจุบัน ฯลฯ อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ อริยสาวก พิจารณาเห็นรูปทั้งหมดบัน ด้วยปัญญาอัน 
ชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม , เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา 
ดังนี้แล้ว เป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม , ถือมื่น. เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง อริยสาวก พิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนั้น 
ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง อย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม , ใช่ 
ตัวตนของเรา ดังนี้แล้ว เป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมื่น. ดูกรสุราธะ บุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล 
จึงจะมีใจปราศจากอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มีวิญญาณนี้และในสรรพนิมิต 
ภายนอก ก้าวล่วงมานะด้วยดี สงบระงับ พ้นวิเศษแล้ว ฯลฯ ท่านพระสุราธะ ได้เป็นพระอรหันต์ 
องค์หนึ่ง ในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 

จบ อรหันตวรรคที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 81 
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 


๑. อุปาทิยสูตร 
๒. มัญญมานสูตร 
1 อภินันทมานสูตร 
๔. อนิจจสูตร 


๖. อนัตตสูตร 
๗. อนัตตนิยสูตร 
๘. รชนิยสัณฐิตสูตร 
๙. ราธสูตร 


๕.ทกขสตร 


๑๐. สราธสตร. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 82 

ขัชชนิยวรรคที่ ๓ 

๑. อัสสาทสูตร 

ว่าด้วยคุณโทษและอุบายสลัดออกแห่งขันธ์ ๕ 

[๑๔๙] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม , ได้สดับแล้ว ย่อมไม่ 
รู้ชัดตามความเป็นจริง ซึ่งคุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูป ฯลฯ แห่งเวทนา ฯลฯ 
แห่งสัญญา ฯลฯ แห่งสังขาร ฯลฯ แห่งวิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนอริยสาวก ผู้ได้ 
สดับแล้ว ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริง ซึ่งคุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูป ฯลฯ 
แห่งเวทนา ฯลฯ แห่งสัญญา ฯลฯ แห่งสังขาร ฯลฯ แห่งวิญญาณ. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. สมุทยสูตรที่ ๑ 

ว่าด้วยการไม , รู้ความเกิดดับแห่งขันธ์ ๕ 

[๑๕๐] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม , ได้สดับแล้ว ย่อมไม่ 
ทราบชัดตามความเป็นจริง ซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่ง 
รูป ฯลฯ แห่งเวทนา ฯลฯ แห่งสัญญา ฯลฯ แห่งสังขาร ฯลฯ แห่งวิญญาณ. ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ส่วนอริยสาวก ผู้ได้สดับแล้ว ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริง ซึ่งความเกิด ความ 
ดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูป ฯลฯ แห่งเวทนา ฯลฯ แห่งสัญญา ฯลฯ 
แห่งสังขาร ฯลฯ แห่งวิญญาณ. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. สมุทยสูตรที่ ๒ 
ว่าด้วยการรู้ความเกิดดับแห่งขันธ์ ๕ 

[๑๕๑] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมรู้ชัด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 83 

ตามความเป็นจริง ซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูป ฯลฯ 
แห่งเวทนา ฯลฯ แห่งสัญญา ฯลฯ แห่งสังขาร ฯลฯ แห่งวิญญาณ. 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔. อรหันตสูตรที่ ๑ 
ว่าด้วยพระอรหันต์เป็นผู้เลิศในโลก 

[๑๕๒] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง ฯลฯ เวทนาไม่เที่ยง 
ฯลฯ สัญญาไม่เที่ยง ฯลฯ สังขารไม่เที่ยง ฯลฯ วิญญาณไม่เที่ยง สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็น 
ทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นควรเห็นตามความเป็นจริง 
ด้วยปัญญาอันชอบ อย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม , เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา. ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูป ทั้งในเวทนา 
ทั้งในสัญญา ทั้งในสังขาร ทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลาย 
กำหนัด จิตย่อมหลุดพ้น. เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว. ย่อมรู้ขัดว่า 
ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ 1 ได้ 
มี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระอรหันต์ทั้งหลาย เป็นผู้เลิศ เป็นผู้ประเสริฐสุดในโลก กว่าสัตตาวาส 
และภวัคคภพ. 

พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ครั้นได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแล้ว จึงได้ตรัสคาถา 
ประพันธ์ต่อไปว่า 

[๑๕๓] พระอรหันต์ทั้งหลาย มีความสุขหนอ เพราะท่านไม่มีตัณหา 
ตัดอัสมิมานะได้เด็ดขาด ทำลายข่ายคือโมหะได้แล้ว. พระอรหันต์ 
เหล่านั้น ถึงซึ่งความไม , หวั่นไหว มีจิตไม , ขุ่นมัว ท่านเหล่านั้นไม่แปด 
เ! เอน แล้ว ด้วยเครื่องแปดเปือนคือตัณหาและทิฏฐ๊ในโลก เป็นผู้ 
ประเสริฐ ไม , มีอาสวะ. เป็นสัตบุรุษ เป็นพุทธบุตร เป็นพุทธโอรส 
กำหนดรู้เบญจขันธ์มีสัทธรรม ๗ เป็นโคจร ควรสรรเสริญ. ท่านมหา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 84 

วีรบุรุษ ผู้สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ ศึกษาแล้วในไตรสิกขา 
ละความกลัวและความขลาดได้เด็ดขาดแล้ว ย่อมท่องเที่ยวไป โดย 
ลำดับ. ท่านมหานาคผู้สมบูรณ์ด้วยองค์ ๑๐ประการ มีจิตตั้งมั่น 
ประเสริฐสุดในโลก ท่านเหล่านั้นไม่มีตัณหา. มีอเสขญาณเกิดขึ้นแล้ว 
มีร่างกายนี้เป็นครั้งสุดท้าย ไม่ต้องอาศัยผู้อื่น ในคุณที่เป็นแก่นสารแห่ง 
พรหมจรรย์. ท่านเหล่านั้นไม , หวั่นไหวเพราะมานะ หลุดพ้นจากภพใหม่ 
ถึงอรหัตภูมิแล้ว ชนะเด็ดขาดแล้วในโลก. ท่านเหล่านั้นไม , มีความ 
เพลิดเพลินอยู่ในส่วนเบื้องบน ท่ามกลาง และเบื้องล่าง เป็นพุทธ 
ผู้ยอดเยี่ยมในโลก ย่อมบันลือสีหนาท. 

จบ สูตรที่ ๔. 

๕. อรหันตสูตรที่ ๒ 
ว่าด้วยพระอรหันต์เป็นผู้เลิศในโลก 

[๑๕๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง ฯลฯ เวทนาไม , เที่ยง 
ฯลฯ สัญญาไม่เที่ยง ฯลฯ สังขารไม่เที่ยง ฯลฯ วิญญาณไม่เที่ยง สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็น 
ทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งบันเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนันควรเห็นตามความเป็นจริง 
ด้วยปัญญาอันชอบ อย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม , เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา ฯลฯ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูป ทั้งในเวทนา 
ทั้งในสัญญา ทั้งในสังขาร ทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลาย 
กำหนัด จิตย่อมหลุดพ้น. เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว. ย่อมรู้ขัดว่า 
ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ 1 ได้ 
มี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้เลิศ เป็นผู้ประเสริฐสุดในโลก กว่าสัตตาวาส 
และภวัคคภพ. 

จบ สูตรที่ ๕. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 85 
๖. สีหสูตร 

ว่าด้วยอุปมาพระพุทธเจ้ากับพญาราชสีห์ 

[๑๕๕] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พญาสึหมฤคราช เวลาเย็นออกจากที่ 
อาศัยแล้ว เหยียดกายแล้ว. เหลียวแลดูทิศทั้ง ๔ โดยรอบแล้ว บันลือสึหนาท ๓ ครั้ง แล้วออก 
เดินไปเพื่อหากิน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกสัตว์ดิรัจฉานทุกหมู , เหล่าได้ยินเสียงพญาสึหมฤคราช 
บันลือสีหนาทอยู่ โดยมากย่อมถึงความกลัว ความตกใจ และความสะดุ้ง จำพวกที่อาศัยอยู่ 
ในรู ย่อมเข้ารู จำพวกที่อาศัยอยู่ในนํ้า ย่อมดำนา จำพวกที่อาศัยอยู่ในป่า ย่อมเข้าป่า 
จำพวกปักษี ย่อมบินขึ้นสู่อากาศ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถึงพระยาช้างทั้งหลายของพระมหากษัตริย์ 
ซึ่งถูกผูกด้วยเครื่องผูก คือ เชือกหนังอันมั่นคง ในคามนิคมและราชธานี ก็สลัดทำลายเครื่อง 
ผูกเหล่านั้นจนขาด กลัวจนมูตรคูถไหล หนีเตลิดไป. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พญาสีหมฤคราช 
มีฤ ทธิศกดานุภาพยิ่งใหญ่กว่าสัตว์ดิรัจฉานทั้งหลาย เช่นนี้แล. 

[๑๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้ง ซึ่งโลก ทรงเป็นสารถี' ฟิก บุรุษที่ควร 
แก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทรงเบิกบานแล้ว เป็นผู้ 
จำแนกธรรม เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์ทรงแสดงธรรมว่า รูปเป็นดังนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งรูป 
เป็นดังนี้ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้เวทนาเป็นดังนี้ฯลฯ สัญญาเป็นดังนี้ฯลฯ สังขารเป็น 
ดังนี้ฯลฯ วิญญาณเป็นดังนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้. 
ดูกร ภิกษุ ทั้งหลาย แม้เทวดาทั้งหลายที่มีอายุยืน มีวรรณะมากด้วยความสุข ซึ่งดำรงอยู่ได้นาน 
ในวิมานสูง ได้สดับธรรมเทศนาของพระตถาคตแล้ว โดยมากต่างก็ถึงความกลัว ความสังเวช 
ความสะดุ้งว่า ผู้เจริญทั้งหลาย ได้ยินว่า เราทั้งหลาย เป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ แต่ได้เข้าใจว่าเที่ยง 
เราทั้งหลายเป็นผู้ไม่ยั่งยืนเลย แต่ได้เข้าใจว่ายั่งยืน เราทั้งหลายเป็นผู้ไม่แน่นอนเลย แต่ 
ได้เข้าใจว่าแน่นอน ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ได้ยินว่า ถึงพวกเราก็เป็นผู้ไม่เที่ยง ไม , ยั่งยืน 
ไม่แน่นอน นับเนื่องแล้วในกายตน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคต มีฤทธิ”ศกดานุภาพ 
ยิ่งใหญ่กว่าโลก กับทั้งเทวโลกเช่นนี้แล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 86 

พระผู้มีพระภาค ผู้สุคตศาสดา ครั้นได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบแล้ว จึงได้ตรัส 
คาถาประพันธ์ต่อไปว่า 

[๑๕๗] เมื่อใด พระพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดา หาบุคคลเปรียบมิได้ 
ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้ว ทรงประกาศธรรมจักร คือ ความเกิดพร้อม 
แห่งกายตน ความดับแห่งกายตน และอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐ 
อันให้ถึงความสงบทุกข์ แก , โลกกับทั้งเทวโลก. เมื่อนั้น แม้ถึงเทวดา 
ทั้งหลาย ผู้มีอายุยืน มีวรรณะ มียศก็กลัว ถึงความสะดุ้งว่า ท่านผู้ 
เจริญทั้งหลาย ได้ยินว่า พวกเราไม่เที่ยง ไม , ล่วงพ้นกายตนไปได้ ดังนี้ 
เพราะได้สดับถ้อยคำของพระอรหันต์ผู้หลุดพ้น ผู้คงที่ เหมือนหมู่มฤค 
สะดุ้งต่อพญาสีหมฤคราชฉะนั้น. 

จบ สูตรที่ ๖. 

๗. ขัชชนิยสูตร 
ว่าด้วยสิ่งที่ถูกขันธ์ ๕ เคี้ยวกิน 

[๑๕๘] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่า 
หนึ่ง เมื่อตามระลึก ย่อมตามระลึกถึงชาติก่อน ได้เป็นอันมาก สมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงนั้น 
ก็ย่อมตามระลึกถึงอุปาทานขันธ์ ๕ หรือกองใดกองหนึ่ง. อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน? คือ ย่อม 
ตามระลึกถึงรูปดังนี้ว่า ในอดีตกาล เราเป็นผู้มีรูปอย่างนี้. ย่อมตามระลึกถึงเวทนาดังนี้ว่า ใน 
อดีตกาล เราเป็นผู้มีเวทนาอย่างนี้. ย่อมตามระลึกถึงสัญญาดังนี้ว่า ในอดีตกาล เราเป็นผู้มี 
สัญญาอย่างนี้. ย่อมตามระลึกถึงสังขารดังนี้ว่า ในอดีตกาล เราเป็นผู้มีสังขารอย่างนี้. ย่อมตาม 
ระลึกถึงวิญญาณดังนี้ว่า ในอดีตกาล เราเป็นผู้มีวิญญาณอย่างนี้. 

[๑๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่ารูป เพราะสลายไป จึงเรียกว่า รูป 
สลายไปเพราะอะไร สลายไปเพราะหนาวบ้าง เพราะร้อนบ้าง เพราะหิวบ้าง เพราะกระหายบ้าง 
เพราะสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานบ้าง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 87 

อะไร จึงเรียกว่า เวทนา เพราะเสวย จึงเรียกว่า เวทนา เสวยอะไร เสวยอารมณ์สุขบ้าง เสวย 
อารมณ์ทุกข์บ้าง เสวยอารมณ์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้าง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไร จึงเรียก 
ว่า สัญญา เพราะจำได้หมายรู้ จึงเรียกว่า สัญญา จำได้หมายรู้อะไร จำได้หมายรู้สีเขียวบ้าง 
สีเหลืองบ้าง สีแดงบ้าง สีขาวบ้าง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า สังขาร เพราะ 
ปรุงแต่งสังขตธรรม จึงเรียกว่า สังขาร ปรุงแต่งสังขตธรรมอะไร ปรุงแต่งสังขตธรรม คือ รูป 
โดยความเป็นรูป ปรุงแต่ง สังขตธรรม คือ เวทนา โดยความเป็นเวทนา ปรุงแต่งสังขตธรรม 
คือ สัญญา โดยความเป็นสัญญา ปรุงแต่งสังขตธรรม คือ สังขาร โดยความเป็นสังขาร 
ปรุงแต่งสังขตธรรม คือ วิญญาณ โดยความเป็นวิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียก 
ว่า วิญญาณ เพราะรู้แจ้ง จึงเรียกว่า วิญญาณ รู้แจ้งอะไร รู้แจ้งรสเปรี่ , ยวบ้าง รสขมบ้าง 
รสเผ็ดบ้าง รสหวานบ้าง รสขื่นบ้าง รสไม่ขื่นบ้าง รสเค็มบ้าง รสไม่เค็มบ้าง. 

[๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในข้อนั้น อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า 
บัดนี้เราถูกรูปกินอยู่ แบ้ในอดีตกาล เราก็ถูกรูปกินแล้ว เหมือนกับที่ถูกรูปปัจจุบันกินอยู่ในบัดนี้ 
ก็เรานี้แล พึงชื่นชมรูปอนาคต แบ้ในอนาคตกาล เราก็พึงถูกรูปกิน เหมือนกับที่ถูกรูปปัจจุบัน 
กินอยู่ในบัดนี้. เธอพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมไม่มีความอาลัยในรูปอดีต ย่อมไม่ชื่นชมรูปอนาคต 
ย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับรูปในปัจจุบัน. อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว 
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า บัดนี้เราถูกเวทนากินอยู่ ... บัดนี้เราถูกสัญญากินอยู่ ... บัดนี้เราถูกสังขาร 
กินอยู่ -.. บัดนี้เราถูกวิญญาณกินอยู่ แบ้ในอดีตกาล เราก็ถูกวิญญาณกินแล้ว เหมือนกับที่ถูก 
วิญญาณปัจจุบันกินอยู่ในบัดนี้. ก็เรานี้แล พึงชื่นชมวิญญาณอนาคต แบ้ในอนาคตกาล เราก็พึง 
ถูกวิญญาณกินอยู่เหมือนกับที่ ถูก วิญญาณปัจจุบันกินอยู่ในบัดนี้. เธอพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อม 
ไม่มีความอาลัยในวิญญาณ แบ้ที่เป็นอดีต ย่อมไม่ชื่นชมวิญญาณอนาคต ย่อมปฏิบัติเพื่อความ 
เบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับวิญญาณปัจจุบัน. 

[๑๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้น เป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่ 
เที่ยง? 

ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 88 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะตาม 
เห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา? 

กิ. ไม , ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะตาม 
เห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา? 

กิ. ไม , ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

[๑๖๒] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และ 
ปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ 
รูปทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง อย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ 
ของเรา นั่นไม , เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา. เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง สัญญาอย่างใดอย่าง 
หนึ่ง สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และ 
ปัจจุบัน ฯลฯ อยู่ในที่ไกลหรือใกล้วิญญาณทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอัน 
ชอบตามความเป็นจริง อย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม , เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนี้เราเรียกว่า ย่อมทำให้พินาศ ย่อมไม , ก่อ ย่อมละทั้ง ย่อมไม , ถือ 
มั่น ย่อมเรี่ยราย ย่อมไม่รวบรวมเข้าไว้ ย่อมทำให้มอด ไม่ก่อให้ลุกโพลงขึ้น. 

[๑๖๓] อริยสาวก ย่อมทำอะไรให้พินาศ ย่อมไม่ก่ออะไร? ย่อมทำรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ให้พินาศ ย่อมไม่ก , อรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. ย่อมละทิ้งอะไร 
ย่อมไม , ถือมั่นอะไร? ย่อมละทิ้งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อมไม , ถือมั่นรูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ. ย่อมเรี่ยรายอะไร ย่อมไม , รวบรวมอะไรไว้? ย่อมเรี่ยรายรูป เวทนา 
สัฌฌา สังขาร วิฌฌาฌ ย่อมไม่รวบรวมรป เวทนา สัฌฌา สังขาร ริฌฌาณ. ย่อมทำอะไร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 89 

ให้มอด ย่อมไม่ก่ออะไรให้ลุกโพลงขึ้น? ย่อมทำรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ให้มอด 
ย่อมไม่ก่อรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ให้ลุกโพลงขึ้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก 
ผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูป ทั้งในเวทนา ทั้งในสัญญา ทั้งในสังขาร 
ทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัด ย่อมหลุดพ้น. เมื่อหลุด 
พ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว. รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว 
กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มได้มี ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนี้ 
เราเรียกว่า ย่อมไม , ก่อ ย่อมไม่ทำให้พินาศ แต่เป็นผู้ทำให้พินาศได้แล้วตั้งอยู่ ย่อมไม , ละ ย่อม 
ไม , ถือมั่น แต่เป็นผู้ละได้แล้วตั้งอยู่ ย่อมไม่เรี่ยราย ย่อมไม่รวบรวมไว้ แต่เป็นผู้เรี่ยรายได้แล้ว 
ตั้งอยู่ ย่อมไม่ทำให้มอด ย่อมไม่ก่อให้ลุกโพลงขึ้น แต่เป็นผู้ทำให้มอดได้แล้วตั้งอยู่. 

[๑๖๔] อริยสาวก ย่อมไม่ก่ออะไร ย่อมไม่ทำอะไรให้พินาศ แต่ทำให้พินาศแล้ว 
ตั้งอยู่. ย่อมไม่ก่อรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ให้พินาศ แต่เป็นผู้ทำให้พินาศได้ 
แล้วตั้งอยู่. ย่อมไม , ละอะไร ย่อมไม , ถือมั่นอะไร แต่เป็นผู้ละได้แล้วตั้งอยู่ ย่อมไม , ละรูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อมไม , ถือมั่นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่ 
เป็นผู้ละได้แล้วตั้งอยู่. ย่อมไม่เรี่ยรายอะไร ย่อมไม่รวบรวมอะไรไว้ แต่เป็นผู้เรี่ยรายได้แล้ว 
ตั้งอยู่. ย่อมไม่เรี่ยรายรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อมไม่รวบรวมรูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่เป็นผู้เรี่ยรายได้แล้วตั้งอยู่. ย่อมไม่ทำอะไรให้มอด ย่อมไม่ก่อ 
อะไรให้ลุกโพลงขึ้น แต่เป็นผู้ทำให้มอดได้แล้วตั้งอยู่. ย่อมไม่ทำรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ให้มอด ย่อมไม่ก , อรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ให้ลุกโพลงขึ้น แต่เป็น 
ผู้ทำให้มอดได้แล้วตั้งอยู่. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาพร้อมด้วยอินทร์ พรหม และท้าวปชาบดี 
ย่อมนมัสการ ภิกษุผู้มี'จิตพ้นแล้ว อย่างนี้แล แต่ที่ไกลทีเดียวว่า 
ข้าแต่ท่านผู้เป็นบุรุษอาชาไนย ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อม 


ต่อท่าน ข้าแต่ท่านผู้เป็นอุดมบุรุษ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อม 



อาศัยเพ่งท่านพินิจอยู่ ดังนี้. 


จบ สูตรที่ ๗. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 90 

๘. ปิณโฑลยสูตร 

ว่าด้วยเหตุที่ต้องดำรงชีพด้วยบิณฑบาต 

[๑๖๕] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิโครธาราม ใกล้พระนครกบิลพัสดุ 
สักกชนบท. ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงขับไล่พระภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเรื่องหนึ่งแล้ว 
เวลาเช้า ทรงผ้าอันตรวาสก ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเช้าไปบิณฑบาตยังพระนครกบิลพัสดุ 
ครั้นแล้ว ในเวลาปัจฉาภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาต เสด็จไปยังป่ามหาวัน เพื่อประทับพักใน 
กลางวัน ครั้นเสด็จถึงป่ามหาวันแล้ว ได้ประทับนึ่งพักกลางวัน ณ โคนต้นมะตูมหนุ่ม ครั้งนั้น 
แล พระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกออกเร้นอยู่ในที่ลับ ได้เกิดพระปริวิตกขึ้นว่า เราแลได้ขับไล่ 
ภิกษุสงฆ์ให้ไปแล้ว ในภิกษุสงฆ์เหล่านี้พวกภิกษุใหม่ บวชยังไม่นาน เพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้ 
มีอยู่ เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่เห็นเรา พึงเป็นผู้มีความกินแหนง มีใจแปรปรวน เหมือนลูกโค 
น้อยๆ เมื่อไม , เห็นแม่ พึงมีความกินแหนง มีใจแปรปรวน ฉะนั้น เหมือนกับพืชที่ยังอ่อนๆ 
ไม , ได้นั้า พึงมีความผันแปรไป มีความเปลี่ยนแปรไป ฉะนั้น ถ้ากระไรเราพึงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ 
ในบัดนี้เหมือนกับที่ได้อนุเคราะห์มาแล้วในก่อนๆ ฉะนั้นเถิด. 

[๑๖๖] ครั้งนั้นแล ท้าวสหัมบดีพรหม ได้ทราบพระปริวิตกของพระผู้มีพระภาค ด้วย 
ใจของตนแล้ว ได้หายไปจากพรหมโลก มาปรากฏเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาค เหมือนกับ 
บุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คู้ หรือคู้แขนที่เหยียด ฉะนั้น ลำดับนั้นแล ท้าวสหัมบดีพรหม ทำ 
ผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่าข้างหนึ่ง แล้วประนมมือ กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค 
ข้อนี้เป็นอย่างนั้น ข้าแต่พระสุคต ข้อนี้เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคได้ทรงขับไล่ 
ภิกษุสงฆ์ไปแล้ว ในภิกษุสงฆ์เหล่านี้พวกภิกษุที่ยังใหม่ บวชยังไม่นาน เพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้ 
มีอยู่ เมื่อภิกษุสงฆ์เหล่านั้นไม , เห็นพระผู้มีพระภาค พึงเป็นผู้มีความกินแหนง มีใจแปรปรวน 
เหมือนกับลูกโคน้อยๆ เมื่อไม , เห็นแม่ พึงมีความกินแหนง มีใจแปรปรวน ฉะนั้น เหมือน 
กับพืชที่ยังอ่อนๆ เมื่อไม , ได้นั้า พึงมีความฝันแปรไป มีความเปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้น พระเจ้าข้า 
ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมกะภิกษุสงฆ์ ขอพระผู้มีพระภาค จงทรงพรํ่าสอนภิกษุสงฆ์ 
จงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนกับที่ได้ทรงอนุเคราะห์มาแล้วแต่ก่อนๆ ฉะนั้นเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 91 

พระผู้มีพระภาค ทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ. ลำดับนั้นแล ท้าวสหัมบดีพรหม ทราบว่า 
พระผู้มีพระภาคทรงรับอารธนาแล้ว จึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้ว อันตร 
ธานไปจากสำนักของพระผู้มีพระภาคนั่นแล. 

[๑๖๗] ลำดับนั้นแล เป็นเวลาเย็น พระผู้มีพระภาคเสด็จออก จากที่พักผ่อนแล้ว 
เสด็จไปยังนิโครธาราม แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้ ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงบันดาล 
ด้วยอิทธาภิสังขาร ให้ภิกษุเหล่านั้นเกรงกลัว เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคจนถึงที่ประทับ ทีละรูป 
บ้าง สองรูปบ้าง ครั้นแล้วต่างก็ถวายบังคมแล้ว นั่งลง ณ สถานที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ครั้น 
ภิกษุเหล่านั้น นั่งลงเรียบร้อยแล้ว พระผู้มีพระภาค จึงได้ตรัสพระพุทธวจนะว่า ดูกรภิกษุทั้ง 
หลาย ข้อเลวทรามของการเลี้ยงชีพทั้งหลาย ก็คือการแสวงหาบิณฑบาต. ภิกษุทั้งหลาย ย่อม 
ได้รับคำแช่งด่าในโลกว่า เป็นผู้มีมือถือบาตรเที่ยวแสวงหาบิณฑบาต. ดูกรภิกษุทั้งหลายก็กุลบุตร 
ทั้งหลาย เป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุ อาศัยอำนาจแห่งเหตุ จึงเข้าถึงความเป็นผู้แสวงหา 
บิณฑบาตนี้แล ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทัณฑ์ ไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวไปบวช ไม่ใช่เป็น 
คนมีหนี ไม่ใช่เป็นคนมีภัย ไม่ใช่เป็นคนมีอาชีพแรันแค้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อีกอย่าง 
หนึ่ง กุลบุตรนี้บวชแล้ว โดยที่คิดเช่นนี้ว่า เราทั้งหลายเป็นผู้อันชาติ ชรา มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ครอบงำแล้ว ชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ครอบงำแล้ว มีทุกข์ประจำ 
แล้ว ไฉนหนอ ความทำที่สุดแห่งกองทุกข์ ทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏ. แต่ว่ากุลบุตรนั้น เป็นผู้ 
มากด้วยอภิชฌา มีราคะกล้าในกามทั้งหลาย มีจิตพยาบาท มีความดำริแห่งใจ อันโทษะประทุษ 
ร้ายแล้ว มีสดึหลงลืม ไม่มีสัมปชัญญะ มีใจไม่เป็นสมาธิ มีจิตหมุนไปผิด ไม่สำรวมอินทรีย์. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวบุคคลผู้เสื่อมแล้ว จากโภคะแห่งคฤหัสถ์ด้วย ไม , ทำประโยชน์ คือ 
ความเป็นสมณะให้บริบูรณ์ด้วยว่า มีอุปมาเหมือนกับดุ้นฟินในที่เผาศพ ซึ่งไฟติดทั้งสองข้าง 
ตรงกลางก็เ!เอนคูถจะใช้เป็นฟินในบ้านก็ไม , ได้ ฉะนั้น. 

[๑๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศลวิตก ๓ อย่างนี้คือ กามวิตก ๑ พยาบาทวิตก ๑ 
วิหิงสาวิตก ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐาน ๔ หรือเจริญอนิมิตต 
สมาธิ อกุศลวิตก ๓ อย่างนี้แล ย่อมดับโดยไม่เหลือ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนิมิตตสมาธิควร 
แท้ ที่จะเจริญจนกว่าจะละอกุศลวิตกนี้ได้. อนิมิตตสมาธิที่บุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว 
ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 92 

[๑๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทิฏฐิ ๒ อย่างนี้ คือ ภวทิฏฐิ ๑ วิภวทิฏฐิ ๑. ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย อริยสาวก ผู้ได้สดับแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นในทิฏฐิ ๒ อย่างนั้น ดังนี้ว่า เรายึดคือ 
สิ่งใด ในโลกอยู่ จะพึงเป็นผู้ไม่มีโทษ สิ่งนั้นมีอยู่บ้างไหม? เธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า เรา 
เรายึดถือสิ่งใดในโลกอยู่ พึงเป็นผู้ไม่มีโทษ สิ่งนั้นไม , มีเลย. เธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ก็เราเมื่อ 
ยึดคือ พึงยึดคือรูปนั้นเอง เมื่อยึดคือ พึงยึดคือเวทนานั้นเอง เมื่อยึดคือ พึงยึดคือสัญญา 
นั่นเอง เมื่อยึดคือ พึงยึดคือสังขารนั่นเอง เมื่อยึดคือ พึงยึดคือวิญญาณนั้นเอง ภพพึงมีแก่ 
เรา เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ชาติมีเพราะภพเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ 
โทมนัส และอุปายาสมี เพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้พึงมีได้ 
ด้วยประการอย่างนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญ ความข้อนั้นเป็นไฉน รูป ฯลฯ 
เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
ว่า ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

ภิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะตาม 
เห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวของตัวเรา? 

ภิ. ไม , ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เพราะฉะนั้นแหละ ภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนั้มิ 1 ได้มี. 

จบ สูตรที่ ๘. 

๙. ปาลิเลยยสูตร 

ว่าด้วยการรู้เห็นที่ทำให้สิ้นอาสวะ 

[๑๗๐] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม ใกล้พระนครโกส้มพี. 

ครั้งนั้นแล เป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาค ทรงผ้าอันตรวาสก ทรงคือบาตรและจีวร เสด็จเข้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 93 

ไปยังพระนครโกสัมพีเพื่อบิณฑบาตร ครั้นเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครโกสัมพีแล้ว ในเวลา 
ปัจฉาภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้ว ทรงเก็บงำเสนาสนะด้วยพระองค์เอง ทรงถือบาตรและ 
จีวร มิได้รับสั่งเรียกพวกภิกษุที่เป็นอุปัฏฐาก มิได้ตรัสอำลาพระภิกษุสงฆ์ พระองค์เดียวไม่มี 
เพื่อนเสด็จหลีกไปสู่ที่จาริก. 

[๑๗๑] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วไม่นาน ได้เข้าไป 
หาท่านพระอานนท์จนถึงที่อยู่ ครั้นแล้ว ได้กล่าวกะท่านพระอานนท์ว่า มาเถอะท่านพระอานนท์ 
พระผู้มีพระภาคทรงเก็บงำเสนาสนะด้วยพระองค์เอง ทรงถือบาตรและจีวร มิได้ทรงรับสั่งเรียก 
พวกภิกษุที่เป็นอุปัฏฐาก มิได้ตรัสอำลาพระภิกษุสงฆ์ พระองค์เดียว ไม่มีเพื่อน เสด็จไปสู่ที่ 
จาริก. ท่านพระอานนท์ได้ตอบว่า อาวุโส สมัยใด พระผู้มีพระภาค ทรงเก็บงำเสนาสนะ 
ด้วยพระองค์เอง ทรงถือบาตรและจีวร มิได้ทรงรับสั่งเรียกพวกภิกษุที่เป็นอุปัฏฐาก มิได้ตรัส 
อำลาภิกษุสงฆ์ พระองค์เดียว ไม่มีเพื่อน เสด็จหลีกไปสู่ที่จาริก สมัยนั้น พระผู้มีพระภาค 
ย่อมทรงพระประสงค์ ที่จะประทับแต่พระองค์เดียว สมัยนั้น พระผู้มีพระภาค ย่อมเป็นผู้อัน 
ใครๆ ไม่พึงติดตาม. 

[๑๗๒] ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาค เสด็จเที่ยวจาริกไปโดยลำดับ เสด็จถึงป่าปาลิ 
เลยยกะ. ข่าวว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ โคนไม้รังอันเจริญ ในป่าปาลิเลยยกะนั้น. 

ครั้งนั้นแล ภิกษุมากรูปด้วยกัน ได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ ครั้นแล้วต่างก็สนทนา 
ปราศรัยกับท่านพระอานนท์ ครั้นผ่านการปราศรัย พอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว นึ่ง ณ ที่ควร 
ส่วนข้างหนึ่ง. ครั้นแล้ว ได้พากันกล่าวกะท่านพระอานนท์ว่า ท่านอานนท์ นานแล้ว ที่พวก 
ผมได้สดับธรรมีกถาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาค ท่านอานนท์ พวกผมปรารถนาที่จะสดับธรรมี 
กถาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาค. ลำดับนั้นแล ท่านพระอานนท์พร้อมกับภิกษุเหล่านั้น 
พากันเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ณ โคนไม้รังอันเจริญ ในป่าปาลิเลยยกะ ครั้นแล้ว 
ต่างถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคทรง 
ยังภิกษุเหล่านั้น ให้เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถา. 

[๑๗๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ได้เกิดความปริวิตกแห่งในขึ้นว่า เมื่อบุคคล 
รู้อย่างไร เห็นอย่างไรหนอ อาสวะทั้งหลาย จึงสิ้นไปโดยลำดับ? พระผู้มีพระภาค ทรงทราบ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 94 

ความปริวิตกแห่งใจของภิกษุนั้น ด้วยพระทัย จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราแสดงธรรมด้วยการเลือกเฟ้น แสดงสติปัฏฐาน ๔ ด้วยการเลือกเฟ้น แสดง 
สัมมัปปธาน ๔ ด้วยการเสือกเฟ้น แสดงอิทธิบาท ๔ ด้วยการเลือกเฟ้น แสดงอินทรีย์ ๕ ด้วย 
การเลือกเฟ้น แสดงพละ ๕ ด้วยการเลือกเฟ้น แสดง'โพชฌงค์ ๗ ด้วยการเลือกเฟ้น แสดง 
อริยมรรคมีองค์ ๘ ด้วยการเลือกเฟ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราได้แสดงธรรม ด้วยการเลือกเฟ้น 
เช่นนี้ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเราแสดงแล้ว ด้วยการเลือกเฟ้นเช่นนี้เออก็มีภิกษุบางรูป 
ในธรรมวินัยนี้ ยังเกิดความปริวิตกแห่งใจขึ้นว่า เมื่อบุคคลรู้ได้อย่างไร เห็นอย่างไรหนอ 
อาสวะทั้งหลาย จึงสิ้นไปโดยลำดับ. 

[๑๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรู้ได้อย่างไร เห็นอย่างไร อาสวะทั้งหลาย 
ได้สดับแล้ว จึงสิ้นไปโดยลำดับ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้ว ในโลกนี้ไม , ได้ 
เห็นพระอรยเจ้าทั้งหลาย ไม่ฉลาดในอรยธรรม มิได้รับแนะนำในอริยธรรม ไม , ได้เห็นสัตบุรุษ 
ไม่ฉลาดในสัปปุรสธรรม ไม , ได้รับแนะนำในสัปปุรสธรรม ย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตน. 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การตามเห็นดังนั้นแล เป็นสังขาร ก็สังขารนั้น มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไร 
เป็นเครื่องก่อให้เกิดขึ้น มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขาร 
นั้น เกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้น แก่ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้ว ผู้อันความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่อวิชชา 
สัมผัสถูกต้องแล้ว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล แม้สังขารนี้นก็ไม , เที่ยง ปัจจัยปรุง 
แต่ง อาศัยเหตุเกิดขึ้น แม้ตัณหานั้น แม้เวทนานั้น แม้ผัสสะนั้น แม้อวิชชานั้น ก็ไม่เที่ยง 
อันปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยเหตุเกิดขึ้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรู้อยู่ แม้อย่างนี้เห็นอยู่ 
อย่างนี้อาสวะทั้งหลาย ย่อมสิ้นไปโดยลำดับ. 

[๑๗๕] ปุถุชน ย่อมไม่ตามเห็นรูป โดยความเป็นตนเลย แต่ว่าตามเห็นตนมีรูป 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การตามเห็นดังนั้นเป็นสังขาร. ก็สังขารนั้นมีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็น 
เครื่องก่อให้เกิดขึ้น มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารนั้น 
เกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้น แก่ปุถุชนผู้มิได้สดับ ผู้อันความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่อวิชชา สัมผัส 
ถูกต้องแล้ว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล แม้สังขารนั้น ก็ไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุง 
แต่ง อันอาศัยเหตุเกิดขึ้น แม้ตัณหานั้น แม้ผัสสะนั้น แม้อวิชชานั้น ก็ไม่เที่ยง อันปัจจัย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 95 

ปรุงแต่ง อาศัยเหตุเกิดขึ้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรู้อยู่ แม้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ 
อาสวะทั้งหลาย ย่อมสิ้นไปโดยลำดับ. 

[๑๗๖] ปุถุชน ย่อมไม่ตามเห็นรูป โดยความเป็นตนเลย ย่อมไม , ตามเห็นตนมีรูป 
แต่ว่าตามเห็นรูปในตน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การตามเห็นดังนั้นแลเป็นสังขาร ก็สังขารนั้น มี 
อะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดขึ้น มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด? ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย สังขารนั้น เกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้น แก่ปุถุชนผู้มิได้สดับ ผู้อันความเสวยอารมณ์ 
ที่เกิดแต่อวิชชาสัมผัสถูกต้องแล้ว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แม้สังขารนั้นก็ไม่เที่ยง 
อันปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยเหตุเกิดขึ้น แม้ตัณหานั้น แม้เวทนานั้น แม้ผัสสะนั้น แม้อวิชชานั้น 
ก็ไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยเหตุเกิดขึ้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรู้อยู่แม้อย่างนี้ 
เห็นอยู่อย่างนี้อาสวะทั้งหลาย ย่อมสิ้นไปโดยลำดับ. 

[๑๗๗] ปุถุชน ย่อมไม่ตามเห็นรูป โดยความเป็นตนเลย ย่อมไม่ตามเห็นตนมีรูป 
ย่อมไม่ตามเห็นรูปในตน แต่ว่าตามเห็นตนในรูป. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การตามเห็นดังนั้นแล 
เป็นสังขาร ก็สังขารนั้น มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดขึ้น มีอะไรเป็นกำเนิด 
มีอะไรเป็นแดนเกิด? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารนั้นเกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้น แก่ปุถุชนผู้ม้ได้สดับ 
ผู้อันความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่อวิชชาสัมผัสถูกต้องแล้ว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้ 
แล แม้สังขารนั้น ก็ไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยเหตุเกิดขึ้น แม้ตัณหานั้น แม้เวทนา 
นั้น แม้ผัสสะนั้น แม้อวิชชานั้น ก็ไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยเหตุเกิดขึ้น. ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย บุคคลรู้อยู่แม้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้อาสวะทั้งหลาย ย่อมสิ้นไปโดยลำดับ. 

[๑๗๘] ปุถุชน ย่อมไม , ตามเห็นรูป โดยความเป็นตนเลย ย่อมไม , ตามเห็นตนมีรูป 
ย่อมไม่ตามเห็นรูปในตน ย่อมไม , ตามเห็นตนในรูป แต่ว่าตามเห็นเวทนา โดยความเป็นตน 
ฯลฯ แต่ว่าตามเห็นตนมีเวทนา ฯลฯ แต่ว่าตามเห็นเวทนาตนใน ฯลฯ แต่ว่าตามเห็นตนใน 
เวทนา ฯลฯ แต่ว่าตามเห็นสัญญา โดยความเป็นตน ฯลฯ แต่ว่าตามเห็นตนมีสัญญา ฯลฯ แต่ว่า 
ตามเห็นสัญญาในตน ฯลฯ แต่ว่าตามเห็นตนในสัญญา ฯลฯ แต่ว่าตามเห็นสังขาร โดยความ 
เป็นตน ฯลฯ แต่ว่าตามเห็นตนมีสังขาร ฯลฯ แต่ว่าตามเห็นสังขารในตน ฯลฯ แต่ว่าตาม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 96 

เห็นตนในสังขาร ฯลฯ แต่ว่าตามเห็นวิญญาณ โดยความเป็นตน ฯลฯ แต่ว่าตามเห็นตนมี 
วิญญาณ ฯลฯ แต่ว่าตามเห็นวิญญาณในตน ฯลฯ แต่ว่าตามเห็นตนในวิญญาณ. ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ก็การตามเห็นดังนั้นแล เป็นสังขาร ก็สังขารนั้น มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเครื่อง 
ก่อให้เกิดขึ้น มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด? สังขารนั้น เกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้น 
แก่ปุถุชนผู้มิได้สดับ ผู้อันความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่อวิชชาสัมผัสถูกต้องแล้ว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ด้วยประการฉะนี้แล แม้สังขารนั้น ก็ไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยเหตุเกิดขึ้น แม้ตัณหานั้น 
แม้เวทนานั้น แม้สัมผัสะนั้น แม้อวิชชานั้น ก็ไม , เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยเหตุเกิดขึ้น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรู้อยู่แม้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้อาสวะทั้งหลาย ย่อมสิ้นไปโดย 
ลำดับ. 

[๑๗๙] ปุถุชน ย่อมไม่ตามเห็นรูป โดยความเป็นตนเลย ฯลฯ ย่อมไม่ตามเห็นเวทนา 
โดยความเป็นตน ฯลฯ ย่อมไม่ตามเห็นสัญญา โดยความเป็นตน ฯลฯ ย่อมไม่ตามเห็นสังขาร 
โดยความเป็นตน ฯลฯ ย่อมไม่ตามเห็นวิญญาณ โดยความเป็นตน ฯลฯ แต่-ว่าเป็นผู้มี 
ทิฏฐิ เช่นนี้ว่า ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนี้ไปแล้ว จักเป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน 
มื่นคง มีความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรม. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงเช่นนั้น 
เป็นสังขาร ก็สังขารนั้น มีอะไรเป็นเหตุ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรู้อยู่แม้อย่างนี้ 
เห็นอยู่อย่างนี้อาสวะทั้งหลาย ย่อมสิ้นไปโดยลำดับ. 

[๑๘๐] ปุถุชนย่อมไม่ตามเห็นรูป โดยความเป็นตนเลย ฯลฯ ย่อมไม่ตามเห็นเวทนา 
โดยความเป็นตน ฯลฯ ย่อมไม่ตามเห็นสัญญา โดยความเป็นตน ฯลฯ ย่อมไม่ตามเห็นสังขาร 
โดยความเป็นตน ฯลฯ ย่อมไม่ตามเห็นวิญญาณ โดยความเป็นตน ฯลฯ เป็นผู้ไม่มีทิฏฐิ เช่นนี้ 
ว่า ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนี้ไปแล้ว ชักเป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน มื่นคง มีความ 
ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา แต่-ว่าเป็นผู้มีทิฏฐิ เช่นนี้ว่า เราไม่พึงมี และบริขารของเราไม่พึงมี 
เราจักไม , มี บริขารของเราชักไม , มี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มีทิฏฐิความเห็นว่าขาดสูญเช่นนั้นเป็น 
สังขาร. ก็สังขารนั้น มีอะไรเป็นเหตุ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลแม้รู้อยู่อย่างนี้เห็น 
อยู่อย่างนี้อาสวะทั้งหลาย ย่อมสิ้นไปโดยลำดับ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 97 

[๑๘๑] ปุถุชน ย่อมไม่ตามเห็นรูป โดยความเป็นตน ฯลฯ ย่อมไม่เห็นเวทนา 
โดยความเป็นตน ฯลฯ ย่อมไม่ตามเห็นสัญญา โดยความเป็นตน ฯลฯ ย่อมไม่ตามเห็นสังขาร 
โดยความเป็นตน ฯลฯ ย่อมไม่ตามเห็นวิญญาณ โดยความเป็นตน ฯลฯ เป็นผู้ไม่มีทิฏฐิ เช่นนี้ 
ว่า ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนั้ไปแล้ว จักเป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความ 
ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา และเป็นผู้ไม่มีทิฏฐิ เช่นนี้ว่า เราไม่พึงมี และบริขารของเราไม่พึง 
มี เราจักไม่มี บริขารของเราจักไม่มี แต่ว่ายังเป็นผู้มีความสงสัย เคลือบแคลง ไม่แน่ใจใน 
สัทธรรม. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความเป็นผู้มีความสงสัย เคลือบแคลง ไม , แน่ใจในสัทธรรม 
เช่นนั้นเป็นสังขาร. ก็สังขารนั้น มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดขึ้น มีอะไรเป็น 
กำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารนั้น เกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้น แก่ปุถุชน 
ผู้มิ , ได้สดับ ผู้อันความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่อวิชชาสัมผัสถูกต้อง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วย 
ประการฉะนี้แล แม้สังขารนั้น ก็ไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยเหตุเกิดขึ้น แม้ตัณหานั้น 
แม้เวทนานั้น แม้ผัสสะนั้น แม้อวิชชานั้น ก็ไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยเหตุเกิดนั้น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลแม้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้อาสวะทั้งหลาย ย่อมสิ้นไปโดย 
ลำดับ. 

จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. ปุฌฌมสูตร 
ว่าด้วยอุปาทานขันธ์ ๕ 

[๑๘๒] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ มิคารมาตุประสาท ในพระวิหาร 
บุพพาราม ใกล้พระนครสาวัตถี พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมาก. ก็ในสมัยนั้นแล ในคืน 
วันอุโบสถขึ้น ๑๕ คํ่า เป็นวันเพ็ญ มีพระจันทร์เต็มดวง พระผู้มีพระภาค อันภิกษุสงฆ์ห้อม 
ล้อมแล้ว ประทับนึ่งอยู่ในที่แจ้ง. 

[๑๘๓] ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งลุกจากอาสนะ ทำผ้าอุตตราสงฆ์เฉวียงบ่า 1 ข้างหนึ่งแล้ว 
ประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้า 
พระองค์จะพึงทลถามเหตประการหนึ่ง กะพระผมพระภาค ล้าพระผ้มีพระภาคทรงประทานโอกาส 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 98 

ที่จะพยากรณ์ปัญหา แก , ข้าพระองค์. พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรภิกษุ ถ้าเช่นนั้นเธอจง 
นั่ง ณ อาสนะของตนแล้ว ถามปัญหาที่เธอมุ่งจำนงเถิด ภิกษุนั้น รับพระดำรัสของพระผู้มี 
พระภาคแล้วนั่ง ณ อาสนะของตน ทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
อุปาทานขันธ์ ๕ ได้แก่อุปาทานขันธ์คือรูป อุปาทานขันธ์คือเวทนา อุปาทานขันธ์คือสัญญา 
อุปาทานขันธ์คือสังขาร อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ เหล่านี้ใช่ไหม พระเจ้าข้า? 

พ. ดูกรภิกษุ อุปาทานขันธ์ ๕ ได้แก่อุปาทานขันธ์ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ เหล่านี้แหละภิกษุ. 

ว่าด้วยมูลแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ 

[๑๘๔] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาคว่า ดีแล้วพระเจ้าข้า แล้ว 
ได้ทูลถามปัญหาที่ยิ่งขึ้นไปว่า อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้แล มีอะไรเป็นมูลเหตุ พระเจ้าข้า? 

พ. ดูกรภิกษุ อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้แล มีฉันทะเป็นมูลเหตุ ฯลฯ 

กิ. อุปาทานก็อันนั้น และอุปาทานขันธ์ ๕ ก็อันนั้น หรือว่าอุปาทานอื่นจากอุปาทาน 
ขันธ์ ๕ พระเจ้าข้า? 

พ. ดูกรภิกษุ อุปาทานก็อันนั้น และอุปาทานขันธ์ ๕ ก็อันนั้น หามิได้ และอุปาทาน 
อื่นจากอุปาทานขันธ์ ๕ ก็หามิได้ แต่ฉันทราคะในอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านั้นเป็นตัวอุปาทาน 
ว่าด้วยฉันทราคะในอุปาทานขันธ์ ๕ 

[๑๘๕] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของผู้มีพระภาคว่า ดีแล้วพระเจ้าข้า แล้วได้ 
ทูลถามปัญหาที่ยิ่งขึ้นไปว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ฉันทราคะในอุปาทานขันธ์ ๕ แตกต่างกัน 
หรือ? พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ต่างกันภิกษุ ดังนี้แล้ว ได้ตรัสต่อไปว่า ดูกรภิกษุ 
บุคคลบางคนในโลกนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่า ในอนาคตกาล ขอเราพึงมีรูปเช่นนี้พึงมี 
เวทนาเช่นนี้พึงมีสัญญาเช่นนี้พึงมีสังขารเช่นนี้พึงมีวิญญาณเช่นนี้. ดูกรภิกษุ ฉันทราคะ 
ในอุปาทานขันธ์ ๕ ต่างกันด้วยประการฉะนี้แล. 

ว่าด้วยเหตุที่เรียกว่าขันธ์ 

[๑๘๖] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาคว่า ดีแล้วพระเจ้าข้า 
แล้วได้ทูลถามปัญหาที่ยิ่งขึ้นไปว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ขันธ์จึงชื่อว่า 
ขันธ์? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 99 

พ. ดูกรภิกษุ รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็น 
ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี มี , ในที่ไกลก็ดี ในที่ใกล้ 
ก็ดี นี้เรียกว่ารูปขันธ์ เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ นี้เรียกว่าเวทนาขันธ์สัญญาอย่างใดอย่าง 
หนึ่ง ฯลฯ นี้เรียกว่าสัญญาขันธ์ สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ นี้เรียกว่าสังขารขันธ์วิญญาณ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี 
ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี มี , ในที่ไกลก็ดี ในที่ใกสัก็ดี นี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์. ดูกรภิกษุ 
ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล ขันธ์จึงชื่อว่าขันธ์. 

ว่าด้วยเหตุปัจจัยแห่งขันธ์ ๕ 

[๑๘๗] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาคว่า ดีแล้วพระเจ้าข้า แล้ว 
ได้ทูลถามปัญหาที่ยิ่งขึ้นไปว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปขันธ์ 
เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ปรากฏ? 

พ. ดูกรภิกษุ มหาภูตรูป ๔ แล เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปขันธ์ปรากฏ. ผัสสะ เป็น 
เหตุเป็นปัจจัยทำให้เวทนาขันธ์ปรากฏ. ผัสสะ เป็นเหตุเป็นปัจจัย ทำให้สัญญาขันธ์ปรากฏ. 
ผัสสะ เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สังขารขันธ์ปรากฏ. นามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้วิญญาณขันธ์ 
ปรากฏ. 

ว่าด้วยเหตุเกิดสักกายทิฏฐิ 

[๑๘๘] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาคว่า ดีแล้วพระเจ้าข้า แล้ว 
ได้ทูลถามปัญหาที่ยิ่งขึ้นไปว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สักกายทิฏฐิมีได้อย่างใดหนอ? 

พ. ดูกรภิกษุ ปุถุชนในโลกนี้ ผู้ยังมิได้สดับ เป็นผู้ไม , ได้เห็นพระอริยเจ้า ไม , ฉลาด 
ในอริยธรรม ไม , ได้รับแนะนำในอริยธรรม เป็นผู้ไม , ได้เห็นสัตบุรุษ ไม่ฉลาดในสัปปุริสธรรม 
ไม , ได้รับแนะนำในสัปปุรสธรรม ย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตน ย่อมเห็นตนมีรูป ย่อมเห็นรูป 
ในตน ย่อมเห็นตนในรูป ย่อมเห็นเวทนา โดยความเป็นตน ย่อมเห็นตนมีเวทนา ย่อมเห็น 
เวทนาในตน ย่อมเห็นตนในเวทนา ย่อมเห็นสัญญา โดยความเป็นตน ย่อมเห็นตนมีสัญญา 
ย่อมเห็นสัญญาในตน ย่อมเห็นตนในสัญญา ย่อมเห็นสังขาร โดยความเป็นตน ย่อมเห็น 
ตนมีสังขาร ย่อมเห็นสังขารในตน ย่อมเห็นตนในสังขาร ย่อมเห็นริฌฌาณ โดยความเป็นตน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 100 

ย่อมเห็นตนมีวิญญาณ ย่อมเห็นวิญญาณในตน ย่อมเห็นตนในวิญญาณ. ดูกรภิกษุ สักกาย 
ทิฏฐิมีได้ด้วยอาการเช่นนี้แล. 

ว่าด้วยเหตุจะไม่มีสักกายทิฏฐิ 

[๑๘๙] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาคว่า ดีแล้วพระเจ้าข้า 
แล้วได้ทูลถามปัญหาที่ยิ่งขึ้นไปว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สักกายทิฏฐิย่อมไม่มีได้อย่างไร? 

พ. ดูกรภิกษุ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผู้ได้สดับแล้ว เป็นผู้ได้เห็นพระอริยเจ้า 
ฉลาดในอริยธรรม ได้รับแนะนำแล้วเป็นอย่างดีในอริยธรรม เป็นผู้ได้เห็นสัตบุรุษ ฉลาดใน 
สัปปุริสธรรม ได้รับแนะนำแล้วเป็นอย่างดีในสัปปุริสธรรม ย่อมไม , เห็นรูป โดยความเป็นตน 
ไม่เห็นตนมีรูป ไม , เห็นรูปในตน หรือไม , เห็นตนในรูป ย่อมไม่เห็นเวทนา โดยความเป็นตน 
ไม่เห็นตนมีเวทนา ไม , เห็นเวทนาในตน หรือไม่เห็นตนในเวทนา ย่อมไม , เห็นสัญญา โดยความ 
เป็นตน ไม , เห็นตนมีสัญญา ไม่เห็นสัญญาในตน หรือไม , เห็นตนในสัญญา ย่อมไม , เห็นสังขาร 
โดยความเป็นตน ไม , เห็นตนมีสังขาร ไม , เห็นสังขารมีในตน หรือไม่เห็นตนในสังขาร ย่อมไม่ 
เห็นวิญญาณ โดยความเป็นตน ไม่เห็นตนมีวิญญาณ ไม , เห็นวิญญาณในตน หรือไม่เห็นตนใน 
วิญญาณ. ดูกรภิกษุ สักกายทิฏฐิ ย่อมไม่มีด้วยอาการเช่นนี้แล. 

ว่าด้วยคุณโทษและอุบายสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ 
[๑๙๐] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาคว่า ดีแล้วพระเจ้าข้า แล้ว 
ได้ทูลถามปัญหาที่ยิ่งขึ้นไปว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอ เป็นคุณ เป็นโทษ เป็นเครื่อง 
สลัดออก แห่งรูป แห่งเวทนา แห่งสัญญา แห่งสังขาร แห่งวิญญาณ? 

พ. ดูกรภิกษุ สุขโสมนัส อาศัยรูปเกิดขึ้น นี้เป็นคุณแห่งรูป รูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษแห่งรูป การกำจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในรูป 
เสียได้ นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งรูป สุขโสมนัส อาศัยเวทนาเกิดขึ้น ฯลฯ อาศัยสัญญาเกิด 
ขึ้น ฯลฯ อาศัยสังขารเกิดขึ้น อาศัยวิญญาณเกิดขึ้น นี้เป็นคุณแห่งวิญญาณ วิญญาณไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษแห่งวิญญาณ. การกำจัดฉันทราคะ 
การละฉันทราคะในวิญญาณเสียได้ นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณ. 

ว่าด้วยการไม่มีอหังการมมังการและมานานุสัย 
[๑๙๑] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาคว่า ดีแล้วพระเจ้าข้า แล้ว 
ได้ทูลถามปัญหาที่ยิ่งขึ้นไปอีกว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลเอยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 101 

จึงจะไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มีวิญญาณนี้และในสรรพนิมิตภายนอก? 

พ. ดูกรภิกษุ รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายใน 
ก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี มี , ในที่ไกลก็ดี ในที่ , ใกล้ก็ดี 
อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้น ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่น 
ไม่ใช่ของเรา นั่นไม , เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา. เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง สัญญาอย่างใด 
อย่างหนึ่ง สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และ 
ปัจจุบัน เป็นภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี มีในที่ไกล 
ก็ดี ในที่ , ใกล้ก็ดี อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนั้น ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความ 
เป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา. ดูกรภิกษุ เมื่อบุคคล 
รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แล จึงจะไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มีวิญญาณนี้ 
และสรรพนิมิตภายนอก. 

ว่าด้วยกรรมที่อนัตตากระทำจะถูกต้องอัตตา 
[๑๙๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ได้เกิดความปริวิตกแห่งใจขึ้นว่า ท่านผู้เจริญ 
ทั้งหลาย ได้ยินว่า ด้วยประการดังนี้แล รูปเป็นอนัตตา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็น 
อนัตตา กรรมที่อนัตตากระทำ จักถูกต้องอนัตตาคือกรรมได้อย่างไร? ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาค 
ทรงทราบความปริวิตกแห่งใจของภิกษุนั้นด้วยพระทัยแล้ว ได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่โมฆบุรุษบางคน ในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจอวิชชา มีใจถูกตัณหา 
ครอบงำ จะพึงสำคัญสัตถุศาสน์ ว่าเป็นคำสอนที่ควรคิดให้ตระหนักว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย 
ได้ยินว่า ด้วยประการดังนี้แล รูปเป็นอนัตตา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอนัตตา 
กรรมที่อนัตตากระทำ จักถูกต้องอัตตาคือกรรมได้อย่างไร? นี้เป็นฐานะที่จะมีได้. ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เธอทั้งหลาย อันเราได้แนะนำไว้แล้ว ด้วยการทวนถามในธรรมนั้นๆ ในบาลีประเทศ 
นั้นๆ จะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง? ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า ไม่เที่ยง 
พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 102 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะตาม 
เห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา? 

กิ. ไม , ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เพราะเหตุนั้นแล ฯลฯ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ ย่อมทราบ 
ชัดว่า ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มได้มี ฉะนี้แล. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 

จบ ขัชชนิยวรรคที่ ๓. 

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. อัสสาทสูตร ๖. สีหสูตร 

๒. สมุทยสูตร ๑ ๗. ขัชชนิยสูตร 

๓. สมุทยสูตร๒ ๘.ปิณโฑลยสูตร 

๔. อรหันตสูตรที่ ๑ ๙. ปาลิเลยยกสูตร 

๕. อรหันตสูตรที่ ๒ ๑๐. ปุฌณมสูตร. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 103 
เถรวรรคที่ ๔ 
๑. อานันทสูตร 

ว่าด้วยปัจจัยให้มีและไม่ให้มีตัณหามานะทิฏฐิ 
[๑๙๓] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างน: 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ท่านพระอานนทเถระเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าว 
ว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย. ภิกษุเหล่านั้น รับคำท่านพระอานนท์แล้ว. ท่านพระอานนท์ จึงได้ 
กล่าวว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ท่านพระปุณณมันตานีบุตร มีอุปการะมากแก่พวกเราเหล่าภิกษุใหม่ 
ท่านกล่าวสอนพวกเราด้วยโอวาทอย่างนั้ว่า ดูกรท่านอานนท์ เพราะถือมั่น จึงมีตัณหา มานะ 
ทิฏฐิว่า เป็นเรา เพราะไม , ถือมั่น จึงไม่มีตัณหา มานะ ทิฏฐิว่า เป็นเรา. เพราะถือมั่น อะไร 
จึงมีตัณหา มานะ ทิฏฐิว่า เป็นเรา เพราะไม , ถือมั่นอะไร จึงไม่มีตัณหา มานะ ทิฏฐิว่า เป็นเรา. 
เพราะถือมั่นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงมีตัณหา มานะ ทิฏฐิว่า เป็นเรา 
เพราะไม , ถือมั่นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงไม่มีตัณหา มานะ ทิฏฐิว่า เป็น 
เรา. ดูกรท่านอานนท์ เปรียบเสมือนสตรีหรือบุรุษรุ่นหนุ่มรุ่นสาว มีนิสัยชอบแต่งตัว ส่องดู 
เงาหน้าของตน ที่กระจกหรือที่ภาชนะนั้า อันใสบริสุทธิผุดผ่อง เพราะยึดถือจึงเห็น เพราะ 
ไม่ยึดถือจึงไม , เห็นฉันใด. ดูกรท่านอานนท์ เพราะถือมั่นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
จึงมีตัณหา มานะ ทิฏฐิว่า เป็นเรา เพราะไม , ถือมั่นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
จึงไม่มีตัณหา มานะ ทิฏฐิว่า เป็นเรา ฉันนั้นเหมือนกันแล. ดูกรท่านอานนท์ ท่านจะสำคัญ 
ความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

อ. ไม , เที่ยง อาวุโส. 

ป. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

อ. ไม , เที่ยง อาวุโส ฯลฯ 

ป. เพราะเหตุนี้แล อริยสาวกผู้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ รู้ชัดว่า ฯลฯ กิจอื่น 
เพื่อความเป็นอย่างนี้มิ 1 ได้มี. (โดยเหตุนี้แล ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า) ดูกรอาวุโส ท่านพระปุณณ- 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 104 

มันตานีบุตร เป็นผู้มีอุปการะมาก แก , พวกเราเหล่าภิกษุใหม่ ท่านสอนพวกเราด้วยโอวาทนี้ ก็ 
เราได้ตรัสรู้ธรรม เพราะฟ้งธรรมเทศนานี้ของท่านพระปุฌณมันตานีบุตร. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒.ติสสสูตร 

ว่าด้วยปัจจัยให้เกิดและไม , ให้เกิดโสกะ 

[๑๙๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ก็สมัยนั้น ท่านพระติสสะซึ่งเป็นโอรสของพระปิตุจฉา 
ของพระผู้มีพระภาค บอกแก่ภิกษุหลายรูปอย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย กายของข้าพเจ้า เป็น 
ดุจภาระอันหนักโดยแท้ แท้ทิศทั้งหลายไม่ปรากฏแก , ข้าพเจ้า แท้ธรรมทั้งหลาย ไม่แจ่มแจ้งแก , 
ข้าพเจ้า ถีนมิทธะ ย่อมครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ ข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ และ 
ความสงสัยในธรรมทั้งหลาย ย่อมเกิดมีแก่ 1 ข้าพเจ้า. 

[๑๙๕] ครั้งนั้นแล ภิกษุหลายรูป พากันเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย 
บังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ครั้นแล้วจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่าน 
ดึสสะผู้เป็นโอรสของปิตุจฉาของพระผู้มีพระภาค บอกแก , ภิกษุหลายรูปว่า อาวุโสทั้งหลาย กาย 
ของข้าพเจ้า เป็นดุจภาระอันหนักโดยแท้ แท้ทิศทั้งหลาย ย่อมไม่ปรากฏแก , ข้าพเจ้า แท้ธรรม 
ทั้งหลาย ก็ไม่แจ่มแจ้งแก , ข้าพเจ้า ถีนมิทธะ ย่อมครอบงำจิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติ 
พรหมจรรย์ และความสงสัยในธรรมทั้งหลาย ย่อมเกิดมีแก , ข้าพเจ้า. ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาค 
ตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแล้ว รับสั่งว่า ดูกรภิกษุ เธอจงไปเรียกติสสภิกษุตามคำของเราว่า พ่าน 
ติสสะ พระศาสดารับสั่งให้หาท่าน ภิกษุนั้นรับพระดำรัสแล้ว เข้าไปหาท่านดึสสะถึงที่อยู่แล้ว 
บอกแก่ท่านติสสะอย่างนี้ว่า ท่านติสสะ พระศาสดารับสั่งให้หาท่าน. ท่านพระติสสะรับคำภิกษุ 
นั้นแล้ว เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระติสสะว่า ลูกรดึสสะ ทราบว่า เธอได้บอกแก่ 
ภิกษุหลายรูปว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย กายของข้าพเจ้า เป็นดุจภาระอันหนักโดยแท้ ฯลฯ และ 
ความสงสัยในธรรมทั้งหลาย ย่อมเกิดมีแก่ข้าพเจ้า จริงหรือ? ท่านพระดึสสะกราบทูลว่า จริง 
อย่างนั้นพระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 105 

พ. ดูกรติสสะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 
และอุปายาส ย่อมบังเกิดแก , บุคคลผู้ไม่ปราศจากความกำหนัด ความพอใจ ความรักใคร่ ความ 
กระหาย ความเร่าร้อน ความทะเยอทะยานในรูป เพราะความที่รูปนั้นแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป 
ใช่ไหม? 

ต. ใช่ พระเจ้าข้า. 

พ. ดีละๆ ติสสะ ก็ข้อนี้ย่อมเป็นอย่างนี้สำหรับบุคคลผู้ไม , ปราศจากความกำหนัดใน 
รูป. ลูกรติสสะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาส 
ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ปราศจากความกำหนัด ความพอใจ ความรักใคร่ ความกระหาย ความ 
เร่าร้อน ความทะเยอทะยาน ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ เพราะวิญญาณ 
นั้นแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป ใช่ไหม? 

ต. ใช่ พระเจ้าข้า. 

พ. ดีละๆ ดึสสะ ก็ข้อนี้ย่อมเป็นอย่างนี้สำหรับบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัด 
ในวิญญาณ. 

[๑๙๖] พ. ลูกรติสสะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ 
โทมนัสและอุปายาส ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ปราศจากความกำหนัด ความพอใจ ความรักใคร่ 
ความกระหาย ความเร่าร้อน ความทะเยอทะยานในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
เพราะความที่วิญญาณแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป ใช่ไหม? 

ต. ไม , ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. ดีละๆ ดึสสะ ก็ข้อนี้ย่อมเป็นอย่างนี้สำหรับบุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดใน 
วิญญาณ. ลูกรดึสสะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

ต. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า ฯลฯ 

พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

ต. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า ฯลฯ 

พ. เพราะเหตุนั้นแล ติสสะ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ กิจอื่น 
เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 106 

[๑๙๗] พ. ดูกรติสสะ เปรียบเหมือน มีบุรุษ ๒ คน คนหนึ่งไม่ฉลาดในหนทาง 
คนหนึ่งฉลาดในหนทาง บุรุษคนที่ไม่ฉลาดในหนทางนั้น จึงถามทางบุรุษผู้ฉลาดในหนทาง บุรุษ 
ผู้ฉลาดในหนทางนั้น พึงบอกอย่างนี้ว่า ดูกรบุรุษผู้เจริญ ท่านจงไปตามทางนี้แหละสักครู่หนึ่ง 
แล้ว จักพบทาง ๒ แพร่ง ในทาง ๒ แพร่งนั้น ท่านจงละทางซ้ายเสีย ถือเอาทางขวาไปตาม 
ทางนั้นสักครู่หนึ่งแล้ว ชักพบราวป่าอันทึบ ท่านจงไปตามนั้นสักพักหนึ่งแล้ว ชักพบที่กลุ่มใหญ่ 
มีเปือกตม จงไปตามทางนั้นสักครู่หนึ่งแล้ว ชักพบหนองบึง จงไปตามทางนั้นสักครู่หนึ่งแล้ว 
ชักพบภูมิภาคอันราบรื่น. ลูกรติสสะ เรากระทำอุปมานี้แล เพื่อให้เข้าใจเนื้อความ ใน'ข้อนี้มี 
อธิบายอย่างนี้. คำว่าบุรุษผู้ไม่ฉลาดในหนทางนี้แล เป็นชื่อแห่งปุถุชน. คำว่าบุรุษผู้ฉลาดใน 
หนทางนี้แล เป็นชื่อแห่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า. คำว่าทาง ๒ แพร่งนี้แล เป็นชื่อแห่ง 
วิจิกิจฉา. คำว่าทางซ้ายนี้แล เป็นชื่อแห่งมรรคผิดอันประกอบด้วยองค์ ๘ คือ มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ 
มิจฉาสมาธิ. คำว่าทางขวานี้แล เป็นชื่อแห่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ 
สัมมาสมาธิ. คำว่าราวป่าอันทึบนี้แล เป็นชื่อแห่งอวิชชา. คำว่าที่ลุ่มใหญ่มีเปือกตมนี้แล 
เป็นชื่อแห่งกามทั้งหลาย. คำว่าหนองบึงนี้แล เป็นชื่อแห่งความโกรธและความคับแค้น. คำว่า 
ภูมิภาคอันราบรื่นนี้แล เป็นชื่อแห่งนิพพาน. เธอจงยินดีเถิด ตึสสะ เธอจงยินดีเถิด ติสสะ 
ตามโอวาทของเราตามความอนุเคราะห์ของเรา ตามคำพรํ่าสอนของเรา พระผู้มีพระภาคได้ตรัส 
พระพุทธพจน์นี้แล้ว ท่านพระดึสสะปลื้มใจ ชื่นชม พระภาษิตของพระผู้มีพระภาคฉะนี้แล. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. ยมกสูตร 

ว่าด้วยพระขีณาสพตายแล้วสูญหรือไม , 

[๑๙๘] สมัยหนึ่ง ท่านพระสารีบุตร อยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถ 
ษิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี. ก็โดยสมัยนั้นแล ยมกภิกษุเกิดทิฏฐิอันชั่วช้าเห็นปานนี้ว่า 
เราย่อมรู้ทั่วถึงธรรม ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่า พระขีณาสพเมื่อตายไปแล้ว 
ย่อมขาดสฌ ย่อมพินาศ ย่อมไม่เกิดอีก. ภิกษหลายรป ได้พึงแล้วว่า ได้ยินว่า ยมกภิกษเกิด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 107 

ทิฏฐิอันชั่วช้าเป็นปานนี้ว่า เรารู้ทั่วถึงธรรม ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว-ว่า พระขีณาสพ 
เมื่อตายไปแล้ว ย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ ย่อมไม่เกิดอีก. ครั้งนั้น ภิกษุเหล่านั้น จึงพากัน 
เช้าไปหาท่านยมกภิกษุถึงที่อยู่ ได้สนทนาปราศรัยกับท่านยมกภิกษุ ครั้นผ่านการสนทนาปราศรัย 
ชวนให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงทั่ง ณ ที่ควรส่วนช้างหนึ่ง. ครั้นแล้ว จึงถามท่านยมกภิกษุว่า 
ดูกรท่านยมกะ ทราบว่า ท่านเกิดทิฏฐิอันชั่วช้า เห็นปานนี้ว่า เรารู้ว่าทั่วถึงธรรม ตามที่พระผู้มี 
พระภาคทรงแสดงแล้วว่า พระขีณาสพเมื่อตายไปแล้ว ย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ ย่อมไม่เกิดอีก 
จริงหรือ? ท่านยมกะกล่าวว่า อย่างนั้น อาวุโส. 

กิ. ดูกรอาวุโสยมกะ ท่านอย่าได้พูดอย่างนั้น อย่าได้กล่าวตู , พระผู้มีพระภาค เพราะ 
การกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม , ดีเลย เพราะพระผู้มีพระภาคไม่พึงตรัสอย่างนี้ว่า พระขีณาสพเมื่อ 
ตายไปแล้ว ย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ ย่อมไม่เกิดอีก. 

ท่านยมกะ เมื่อถูกภิกษุเหล่านั้นกล่าวแม้อย่างนี้ ยังขืนกล่าวถือทิฏฐิอันชั่วช้านั้น อย่าง 
หนักแน่นอย่างนั้นว่า เรารู้ทั่วถึงธรรม ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว-ว่า พระขีณาสพเมื่อ 
ตายไปแล้ว ย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ ย่อมไม่เกิดอีก. 

ภิกษุเหล่านั้น ย่อมไม , อาจเพื่อจะยังท่านยมกะ ให้ถอนทิฏฐิอันชั่วช้านั้นได้ จึงลุกจาก 
อาสนะ เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรจนถึงที่อยู่ ครั้นแล้ว จึงกล่าวกะท่านพระสารีบุตรว่า ข้าแต่ 
ท่านสารีบุตร ยมกภิกษุเกิดทิฏฐิอันชั่วช้าเห็นปานนี้ว่า เรารู้ทั่วถึงธรรม ตามที่พระผู้มีพระภาค 
ทรงแสดงแล้วว่า พระขีณาสพเมื่อตายไปแล้ว ย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ ย่อมไม่เกิดอีก ขอ 
โอกาสนิมนต์ท่านพระสารีบุตรไปหายมกภิกษุถึงที่อยู่ เพื่ออนุเคราะห์เถิด. ท่านพระสารีบุตรรับ 
นิมนต์โดยดุษณีภาพ. 

[๑๙๙] ครั้งนั้น เวลาเย็น ท่านพระสารีบุตรออกจากที่พักผ่อนแล้วเข้าไปหาท่านยมกะ 
ถึงที่อยู่ ได้สนทนาปราศรัยกับท่านยมกะ ครั้นผ่านการสนทนาปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว 
จึงทั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ถามท่านยมกะว่า ดูกรอาวุโสยมกะ ทราบว่า ท่านเกิด 
ทิฏฐิอันชั่วช้าเห็นปานนี้ว่า เรารู้ทั่วถึงธรรม ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่า พระขีณาสพ 
เมื่อตายไปแล้ว ย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ ย่อมไม่เกิดอีก ดังนี้ จริงหรือ? ท่านยมกะตอบว่า 
อย่างนั้นแล ท่านสารีบุตร. 

สา. ดูกรท่านยมกะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม , เที่ยง? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 108 

ย. ไม่เที่ยง ท่าน ฯลฯ 

สา. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

ย. ไม่เที่ยง ท่าน ฯลฯ 

สา. เพราะเหตุนี้นั้นแล ยมกะ พระอริยสาวกผู้ใดสดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ 
รู้ชัดว่า ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก. 

[๒๐๐] สา. ดูกรท่านยมกะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ท่านเห็นรูปว่าเป็น 
สัตว์เป็นบุคคลหรือ? 

ย. ไม่ใช่อย่างนั้น ท่าน. 

สา. ท่านเห็นเวทนาว่าสัตว์เป็นบุคคลหรือ? 

ย. ไม่ใช่อย่างนั้น ท่าน. 

สา. ท่านเห็นสัญญาว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือ? 

ย. ไม่ใช่อย่างนั้น ท่าน. 

สา. ท่านเห็นสังขารว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือ? 

ย. ไม่ใช่อย่างนั้น ท่าน. 

สา. ท่านเห็นวิญญาณว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือ? 

ย. ไม่ใช่อย่างนั้น ท่าน. 

[๒๐๑] สา. ดูกรท่านยมกะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ท่านเห็นว่าสัตว์บุคคล 
มีในรูปหรือ? 

ย. ไม่ใช่อย่างนั้น ท่าน. 

สา. ท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลอื่นจากรูปหรือ? 

ย. ไม่ใช่อย่างนั้น ท่าน. 

สา. ท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลมีในเวทนาหรือ? 

ย. ไม่ใช่อย่างนั้น ท่าน. 

สา. ท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลอื่นจากเวทนาหรือ? 

ย. ไม่ใช่อย่างนั้น ท่าน. 

สา. ท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลมีในสัญญาหรือ? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 109 

ย. ไม่ใช่อย่างนั้น ท่าน. 

สา. ท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลมีในสังขารหรือ? 

ย. ไม่ใช่อย่างนั้น ท่าน. 

สา. ท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลอื่นจากสังขารหรือ? 

ย. ไม่ใช่อย่างนั้น ท่าน. 

สา. ท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลมีในวิญญาณหรือ? 

ย. ไม่ใช่อย่างนั้น ท่าน. 

สา. ท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลอื่นจากวิญญาณหรือ? 

ย. ไม่ใช่อย่างนั้น ท่าน. 

[๒๐๒] สา. ดูกรยมกะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ท่านเห็นรูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่าเป็นสัตว์บุคคลหรือ? 

ย. ไม่ใช่อย่างนั้น ท่าน. 

[๒๐๓] สา. ดูกรท่านยมกะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ท่านเห็นว่า สัตว์ 
บุคคลนี้นั้นไม , มีรูป ไม่มีเวทนา ไม่มีสัญญา ไม่มีสังขาร ไม่มีวิญญาณ หรือ? 

ย. ไม่ใช่อย่างนั้น ท่าน. 

สา. ดูกรท่านยมกะ ก็โดยที่จริง โดยที่แท้ ท่านจะค้นหาสัตว์บุคคลในขันธ์ ๕ เหล่านี้ 
ในปัจจุบันไม , ได้เลย ควรแลหรือที่ท่านจะยืนยันว่า เรารู้ทั่วถึงธรรม ตามที่พระผู้มีพระภาค 
ทรงแสดงแล้วว่า พระขีณาสพเมื่อตายไปแล้ว ย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ ย่อมไม่เกิดอีก. 

ย. ข้าแต่ท่านพระสารีบุตร เมื่อก่อนผมไม , รู้อย่างนี้จึงได้เกิดทิฏฐิอันชั่วช้าอย่างนั้น แต่ 
เดี๋ยวนี้ ผมละทิฏฐิอันชั่วช้านั้นได้แล้ว และผมก็ได้บรรลุธรรมแล้วเพราะพิงธรรมเทศนานี้ของ 
ท่านพระสารีบุตร. 

[๒๐๔] สา. ดูกรท่านยมกะ ล้าชนทั้งหลาย พึงถามท่านอย่างนี้ว่า ท่านยมกะ ภิกษุ 
ผู้ที่เป็นพระอรหันต 1 ขีณาสพ เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเป็นอะไร ท่านถูกถามอย่างนั้น จะพึงกล่าวแค้ 
ว่าอย่างไร? 

ย. ข้าแต่ท่านสารีบุตร ล้าเขาถามอย่างนั้น ผมพึงกล่าวแค้อย่างนี้ว่ารูปแลไม่เที่ยง สิ่ง 
ใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นดับไปแล้ว ถึงแล้วซึ่งการตั้งอยู่ไม , ได้ เวทนา 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๙ สังยุตตนิกายขันธวารวรรค-หน้าที่ 110 

สัญญา สังขาร วิญญาณไม่เที่ยง สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นดับไป 
แล้ว ถึงแล้วซึ่งการตั้งอยู่ไม , ได้ ข้าแต่ท่านสารีบุตร ผมถูกเขาถามอย่างนั้น พึงกล่าวแก้อย่างน. 

[๒๐๕] สา. ดีละๆ ยมกะ ล้าอย่างนั้น เราชักอุปมาให้ท่านพึง เพื่อหยั่งรู้ความข้อ 
นั้นให้ยิ่งๆ ขึ้น. ดูกรท่านยมกะ เปรียบเหมือนคฤหบดี หรือบุตรของคฤหบดีผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์ 
มาก มีโภคะมาก และเขารักษาตัวกวดขัน เกิดมีบุรุษคนหนึ่งประสงค์ความพินาศ ประสงค์ความ 
ไม่เป็นประโยชน์ ประสงค์ความไม่ปลอดภัย อยากจะปลงชีวิตเขาเสีย เขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า 
คฤหบดีและบุตรคฤหบดีนี้เป็นคนมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และเขามีการรักษาอย่าง 
กวดขัน การที่จะอุกอาจปลงชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นการทำได้ง่ายเลย อย่ากระนั้นเลย เราพึงใช้อุบาย 
ปลงชีวิต. บุรุษนั้น พึงเข้าไปหาคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นแล้ว พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ผมขอเป็น 
คนรับใช้ท่าน. คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น พึงรับบุรุษนั้นไว้ใช้ เขาพึงรับใช้เรียบร้อยดีบุกประการ 
คือ มีปรกติตื่นก่อน นอนภายหลัง คอยพึงคำสั่ง ประพฤติให้เป็นที่พอใจ กล่าวแต่วาจาเป็นที่รัก 
ใคร่ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น เชื่อเขาโดยความเป็นมิตร โดยความเป็นสหาย และถึงความ 
ไว้วางใจในเขา. เมื่อใด บุรุษนั้นพึงคิดว่า คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีไว้ใจเราดีแล้ว เมื่อนั้น บุรุษ 
นั้นรู้ว่า คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีอยู่ในที่ลับ พึงปลงชีวิตเสียด้วยศาตราอันคม. ท่านยมกะ ท่าน 
จะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ในกาลใด บุรุษนั้นเข้าไปหาคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีโน้นแล้ว 
กล่าวอย่างนี้ว่า ผมขอรับใช้ท่านแม้ในกาลนั้น เขาก็ชื่อว่าเป็นผู้ฆ่าอยู่แล้ว ก็แต่คฤหบดีหรือบุตร 
คฤหบดีนั้น หารู้จักบุรุษผู้ฆ่าว่า เป็นผู้ฆ่าเราไม่. ในกาลใด บุรุษนั้นตื่นก่อน นอนภายหลัง 
คอยพึงคำสั่ง ประพฤติให้เป็นที่พอใจ กล่าวแต่วาจาเป็นที่รักใคร่ แม้ในกาลนั้น เขาก็ชื่อว่าเป็น 
ผู้ฆ่าอยู่แล้ว ก็แต่คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น หารู้จักบุรุษผู้ฆ่านั้นว่า เป็นผู้ฆ่าเราไม่. และใน 
กาลใด บุรุษนั้นรู้ว่า คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นอยู่ในที่ลับ จึงปลงชีวิตเสียด้วยศาตราอันคม 
แม้ในกาลนั้น เขาเป็นผู้ฆ่านั่นเอง ก็แต่คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น หารู้จักบุรุษนั้นว่าเป็นผู้ฆ่า 
เราไม่. 

ย. อย่างนั้น ท่าน. 

[๒๐๖] สา. ดูกรท่านยมกะ ข้ออุปมานี้ฉันใด ปุถุชนผู้มิได้สดับ ไม , ได้เห็นพระอริยะ 
ทั้งหลาย ไม , ฉลาดในอริยธรรม ไม , ได้รับแนะนำในอริยธรรม ไม , ได้เห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ไม่ 
ฉลาดในสัปปุริสธรรม ไม , ได้รับแนะนำในสัปปุริสธรรม ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมเห็นรูป โดย 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๙ สังยุตตนิกายขันธวารวรรค-หน้าที่ 111 

ความเป็นตน ย่อมเห็นตนมีรูป ย่อมเห็นรูปในตน หรือย่อมเห็นตนในรูป ย่อมเห็นเวทนา 
โดยความเป็นตน ฯลฯ ย่อมเห็นสัญญา โดยความเป็นตน ฯลฯ ย่อมเห็นสังขาร โดยความเป็นตน 
ฯลฯ ย่อมเห็นวิญญาณ โดยความเป็นตน ย่อมเห็นตนมีวิญญาณ ย่อมเห็นวิญญาณในตน หรือ 
ย่อมเห็นตนในวิญญาณ. เขาย่อมไม่รู้ชัด ตามความเป็นจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
อันไม่เที่ยงว่า ไม่เที่ยง ย่อมไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
อันเป็นทุกข์ว่า เป็นทุกข์ ย่อมไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
อันเป็นอนัตตาว่า เป็นอนัตตา ย่อมไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ อันปัจจัยปรุงแต่งว่า อันปัจจัยแต่ง ย่อมไม , รู้ซัดตามความเป็นจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ อันเป็นผู้ฆ่า ว่าเป็นผู้ฆ่า. เขาย่อมเข้าไปถือมั่น ยึดมั่น ซึ่งรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณว่า เป็นตัวตนของเรา. อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ อันปุถุชนนั้นเข้าไปถือมั่น ยึด 
มั่นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อทุกข์ตลอดกาลนาน. 

[๒๐๗] ดูกรท่านยมกะ ส่วนพระอริยสาวกผู้สดับแล้ว ได้เห็นพระอริยะทั้งหลาย ฉลาด 
ในอริยธรรม ได้รับแนะนำในอริยธรรมดีแล้ว ได้เห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ฉลาดในสัปปุริสธรรม 
ได้รับแนะนำในสัปปุริสธรรมดีแล้ว ย่อมไม , เห็นรูป โดยความเป็นตน ย่อมไม , เห็นตนมีรูป ย่อม 
ไม่เห็นรูปในตน หรือย่อมไม , เห็นตนในรูป ย่อมไม , เห็นเวทนา โดยความเป็นตน ฯลฯ ย่อมไม่ 
เห็นสัญญา โดยความเป็นตน ฯลฯ ย่อมไม , เห็นสังขาร โดยความเป็นตน ฯลฯ ย่อมไม่เห็นวิญญาณ 
โดยความเป็นตน ย่อมไม่เห็นตนมีวิญญาณ ย่อมไม่เห็นวิญญาณในตน หรือย่อมไม่เห็นตนใน 
วิญญาณ. เขาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันไม่เที่ยงว่า 
ไม่เที่ยง. ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็นทุกข์ว่า 
เป็นทุกข์. ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็นอนัตตา 
ว่า เป็นอนัตตา. ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันปัจจัย 
ปรุงแต่ง ว่าปัจจัยปรุงแต่ง. ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
อันเป็นผู้ฆ่า ว่าเป็นผู้ฆ่า. เขาย่อมไม่เข้าไปถือมั่น ยึดมั่น ซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณว่า เป็นตัวตนของเรา. อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้อันอริยสาวกนั้น ไม่เข้าไปถือมั่น ยึด 
มั่นแล้ว ย่อมเป็นไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อสุขตลอดกาลนาน. 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๙ สังยุตตนิกายขันธวารวรรค-หน้าที่ 112 

ย. ข้าแต่ท่านสารีบุตร ซัอที่เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ของท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ผู้เช่น 
นั้น เป็นผู้อนุเคราะห์ ใคร่ประโยชน์ เป็นผู้ว่ากล่าวพรํ่าสอน ย่อมเป็นอย่างนั้นแท้ ก็แล 
จิตของผมหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย ไม , ถือมั่น เพราะได้พึงธรรมเทศนานี้ของท่านสารีบุตร. 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔. อนุราธสูตร 

ว่าด้วยสัตว์บุคคลไม่มีในขันธ์ ๕ 

[๒๐๘] สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน ใกล้พระนคร 
เวสาลี. ก็สมัยนั้น ท่านพระอนุราธะอยู่ที่กระท่อมในป่า ไม , ไกลพระผู้มีพระภาค. ครั้งนั้น 
อัญญเดียรถีย์ปริพาชก พากันเข้าไปหาท่านพระอนุราธะจนถึงที่อยู่ ได้สนทนาปราศรัยกับท่านพระ 
อนุราธะ ครั้นผ่านการสนทนาปราศรัย พอให้ระลึกถึงกันแล้ว จึงนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว 
จึงได้กล่าวกะท่านอนุราธะว่า ดูกรท่านอนุราธะ พระตถาคตเป็นอุดมบุรุษ เป็นยอดบุรุษ ทรงถึง 
ความบรรลุชั้นเยี่ยม เมื่อจะทรงบัญญัติ ย่อมทรงบัญญัติ ในฐานะ ๔ นี้คือสัตว์เบื้องหน้าแต่ 
ตายแล้ว ย่อมเกิดอีก ๑ ย่อมไม่เกิดอีก ๑ ย่อมเกิดอีกก็มี ย่อมไม่เกิดอีกก็มี ๑ ย่อมไม่เกิดอีก 
อีกก็หามิได้ ๑. เมื่อพวกปริพาชกกล่าวอย่างนั้นแล้ว ท่านพระอนุราธะได้กล่าวกะอัญญเดียรถีย์ 
ปริพาชกเหล่านั้นว่า ดูกรท่านทั้งหลาย พระตถาคตทรงเป็นอุดมบุรุษ ทรงเป็นยอดบุรุษ ทรงถึง 
ความบรรลุชั้นเยี่ยม เมื่อจะทรงบัญญัติ ย่อมทรงบัญญัตินอกจากฐานะ ๔ เหล่านี้คือ สัตว์เบื้อง 
หน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเกิดอีก ๑ ย่อมไม่เกิดอีก ๑ ย่อมเกิดอีกก็มี ย่อมไม , เกิดก็มี ๑ ย่อมเกิดอีก 
ก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้ ๑. เมื่อท่านพระอนุราธะกล่าวอย่างนั้นแล้ว 
อัญญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้นได้กล่าวกะท่านพระอนุราธะว่า ภิกษุนี้จักเป็นภิกษุใหม่ บวชแล้ว 
ไม่นาน ก็หรือว่าเป็นภิกษุเถระ แต่โง , เขลาไม่ฉลาด. ครั้งนั้น พวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชกกล่าว 
รุกรานท่านพระอนุราธะด้วยวาทะว่าเป็นภิกษุใหม่ และเป็นผู้โง่เขลาแล้ว พากันลุกจากอาสนะ 
หลีกไป. 

[๒๐๙] เมื่ออัญญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้น หลีกไปแล้วไม่นาน ท่านพระอนุราธะได้มี 
ความคิดว่า ถ้าอัญญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้น พึงถามเราต่อไป เมื่อเราพยากรณ์อย่างไร จึงจะ 
ชื่อว่าไม่เป็นผ้กล่าวตามที่อัฌฌเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้นกล่าวแล้ว และชื่อว่าเป็นผ้กล่าว ตามที่ 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๙ สังยุตตนิกายขันธวารวรรค-หน้าที่ 113 

พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว ไม่พึงกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำอันไม , จริง และพึงพยากรณ์ธรรม 
สมควรแก่ธรรม ทั้งการคล้อยตามวาทะที่ลูกไรๆ จะไม่พึงถึงฐานะอันวิญญชนจะติเตียนได้. 

ลำดับนั้น ท่านพระอนุราธะ จึงเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคจนถึงที่ประทับ ฯลฯ แล้วกราบทูลพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานพระวโรกาส ข้าพระองค์อยู่ที่กระท่อมในป่า ไม , ไกล 
พระผู้มีพระภาค ครั้งนั้น พวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชกเป็นอันมาก พากันเข้าไปหาข้าพระองค์ถึงที่ 
อยู่ ฯลฯ กล่าวกะข้าพระองค์ว่า ดูกรท่านพระอนุราธะ พระตถาคตทรงเป็นอุดมบุรุษ ทรงเป็น 
ยอดบุรุษ ทรงถึงความบรรลุชั้นเยี่ยม เมื่อจะทรงบัญญัติในฐานะ ๔ เหล่านี้คือ สัตว์เบื้องหน้า 
แต่ตายแล้ว ย่อมเกิดอีก ๑ ย่อมไม่เกิดอีก ๑ ย่อมเกิดอีกก็มี ย่อมไม่เกิดอีกก็มี ๑ ย่อมเกิดก็หา 
มิได้ ย่อมไม่เกิดก็หามิได้ ๑. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อพวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชกกล่าวอย่างนี้ 
แล้ว ข้าพระองค์จึงได้กล่าวกะพวกเขาว่า ดูกรท่านทั้งหลาย พระตถาคตทรงเป็นอุดมบุรุษ ทรง 
เป็นยอดบุรุษ ทรงถึงความบรรลุชั้นเยี่ยม เมื่อจะทรงบัญญัติ ย่อมทรงบัญญัติ นอกจากฐานะ ๔ 
เหล่านี้คือ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเกิดอีก ๑ ย่อมไม , เกิดอีก ๑ ย่อมเกิดอีกก็มี ย่อม 
ไม่เกิดอีกก็มี ๑ ย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้ ๑. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อ 
ข้าพระองค์กล่าวอย่างนั้นแล้ว อัญญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้น ได้กล่าวกะข้าพระองค์ว่า ภิกษุนี้ 
จักเป็นภิกษุใหม่ บวชไม่นาน ก็หรือว่าเป็นเถระ แต่โง่เขลาไม่ฉลาด. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
อัญญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านัน รุกรานข้าพระองค์ด้วยวาทะว่า เป็นผู้ใหม่ เป็นผู้เขลาแล้ว ลุกจาก 
อาสนะหลีกไป. เมื่ออัญญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้น หลีกไปแล้วไม่นาน ข้าพระองค์เกิดความ 
คิดว่า ถ้าอัญญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้น พึงถามเราต่อไป เมื่อเราพยากรณ์อย่างไร จึงจะชื่อว่า 
ไม่เป็นผู้กล่าว ตามที่อัญญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้นกล่าวแล้ว และชื่อว่าเป็นผู้กล่าว ตามที่ 
พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว ไม่พึงกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำอันไม , จริง และพยากรณ์ธรรมสมควร 
แก่ธรรม ทั้งการคล้อยตามวาทะที่ลูกไรๆ จะไม่พึงถึงฐานะอันวิญญชนจะติเตียนได้. 

[๒๑๐] พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรอนุราธะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน 
รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

อ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๙ สังยุตตนิกายขันธวารวรรค-หน้าที่ 114 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

อ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะตาม 
เห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา? 

อ. ไม , ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

อ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. เพราะเหตุนี้แล ฯลฯ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ ย่อมรู้ชัดว่า 
ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี. 

[๒๑๑] พ. ดูกรอนุราธะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เธอย่อมเห็นรูปว่า 
เป็นสัตว์บุคคลหรือ? 

อ. ไม , ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เธอย่อมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณว่า เป็นสัตว์บุคคลหรือ? 

อ. ไม , ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

[๒๑๒] พ. ดูกรอนุราธะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เธอย่อมเห็นว่า 
สัตว์บุคคลในรูปหรือ? 

อ. ไม , ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เธอย่อมเห็นว่า สัตว์บุคคลอื่นจากรูปหรือ? 

อ. ไม , ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เธอย่อมเห็นว่า สัตว์บุคคลในเวทนาหรือ? 

อ. ไม , ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เธอย่อมเห็นว่า สัตว์บุคคลอื่นจากเวทนาหรือ? 

อ. ไม , ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เธอย่อมเห็นว่า สัตว์บุคคลในสัญญาหรือ? 

อ. ไม , ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เธอย่อมเห็นว่า สัตว์บุคคลอื่นจากสัญญาหรือ? 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๙ สังยุตตนิกายขันธวารวรรค-หน้าที่ 115 

อ. ไม , ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เธอย่อมเห็นว่า สัตว์บุคคลในสังขารหรือ? 

อ. ไม , ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เธอย่อมเห็นว่า สัตว์บุคคลอื่นจากสังขารหรือ? 

อ. ไม , ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เธอย่อมเห็นว่า สัตว์บุคคลในวิญญาณหรือ? 

อ. ไม , ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เธอย่อมเห็นว่า สัตว์บุคคลอื่นจากวิญญาณหรือ? 

อ. ไม , ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

[๒๑๓] พ. ดูกรอนุราธะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เธอย่อมเห็นว่า สัตว์ 
บุคคลมีรูป มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ อย่างนั้นหรือ? 

อ. ไม , ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

[๒๑๔] พ. ดูกรอนุราธะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เธอย่อมเห็นว่า สัตว์ 
บุคคลนี้ไม , มีรูป ไม่มีเวทนา ไม , มีสัญญา ไม่มีสังขาร ไม , มีวิญญาณ อย่างนั้นหรือ? 

อ. ไม , ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรอนุราธะ ก็โดยที่จริง โดยที่แท้ เธอค้นหาสัตว์บุคคลในขันธ์ ๕ เหล่านี้ใน 
ปัจจุบันไม , ได้เลย ควรแลหรือที่เธอจะพยากรณ์ว่า พระตถาคตเป็นอุดมบุรุษ เป็นยอดบุรุษ ถึง 
ความบรรลุชั้นเยี่ยม เมื่อจะบัญญัติ ย่อมบัญญัติเว้นจากฐานะ ๔ เหล่านี้คือ สัตว์เบื้องหน้าแต่ 
ตายแล้ว ย่อมเกิดอีก ๑ ย่อมไม่เกิดอีก ๑ ย่อมเกิดอีกก็มี ย่อมไม่เกิดอีกก็มี ๑ ย่อมเกิดอีก 
ก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้ ๑? 

อ. ข้อนั้นไม่ควรเลย พระเจ้าข้า. 

พ. ถูกละๆ อนุราธะ ทั้งเมื่อก่อนและทั้งบัดนี้เราย่อมบัญญัติทุกข์ และความดับทุกข์ 
จบ สูตรที่ ๔. 

๕. วักกลิสูตร 

ว่าด้วยการเห็นธรรมชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า 

[๒๑๕] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน 
ใกล้พระนครราชคฤห์. สมัยนั้นแล ท่านพระวักกลิอาพาธ มีทุกข์ เป็นไข้หนัก ได้รับทุกข- 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๙ สังยุตตนิกายขันธวารวรรค-หน้าที่ 116 

เวทนา พักอยู่ที่นิเวศน์ของนายช่างหม้อ. ครั้งนั้น ท่านพระวักกลิ เรียกภิกษุผู้อุปัฏฐากทั้งหลาย 
มาแล้ว กล่าวว่า มาเถิดอาวุโส ท่านทั้งหลาย จงเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ จงถวาย 
บังคมพระยุคลบาทด้วยเศียรเกล้า ตามคำของเราแล้ว ทูลว่า พระเจ้าข้า วักกลิภิกษุอาพาธ 
เป็นไข้หนัก ได้รับทุกขเวทนา ท่านถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์ด้วยเศียรเกล้า และ 
พวกท่านจงทูลอย่างนี้ว่า พระเจ้าข้า ได้ยินว่า ท่านขอประทานวโรกาส ขอทูลเชิญพระผู้มีพระภาค 
ทรงอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปหาท่านวักกลิถึงที่อยู่เถิด. ภิกษุเหล่านั้น รับคำท่านวักกลิ 
แล้ว เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแล้ว ได้กราบทูลว่า พระเจ้าข้า วักกลิ 
ภิกษุอาพาธ เป็นไข้หนัก ได้รับทุกขเวทนา ท่านถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์ด้วยเศียร 
เกล้า และทูลอย่างนี้ว่า พระเจ้าข้า ได้ยินว่า ท่านขอประทานพระวโรกาส ขอทูลเชิญพระผู้มี 
พระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปหาวักกลิภิกษุถึงที่อยู่เถิด พระผู้มีพระภาคทรงรับ 
นิมนต์ด้วยดุษณีภาพ. 

[๒๑๖] ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงครองผ้าแล้ว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเข้า 
ไปหาท่านพระวักกลิถึงที่อยู่ ท่านพระวักกลิ ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกล ครั้นเห็น 
แล้ว ก็ลุกขึ้นจากเตียง. ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระวักกลิว่า อย่าเลย วักกลิ 
เธออย่าลุกจากเตียงเลย อาสนะเหล่านี้ที่เขาปูลาดไว้มีอยู่ เราจะนั่งที่อาสนะนั้น. พระผู้มีพระ 
ภาคประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้. ครั้นแล้ว ได้ตรัสถามท่านพระวักกลิว่า ดูกรวักกลิ 
เธอพอทนได้หรือ พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือ ทุกขเวทนานั้น ปรากฏว่าทุเลาลง ไม่กำเริบ 
ขึ้นหรือ. ท่านพระวักกลิกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทนไม , ไหว ไม่สามารถ 
ยังอัตภาพให้เป็นไปได้ ทุกขเวทนาของข้าพระองค์แรงกล้า มีแต่กำเริบขึ้น ไม , ทุเลาลงเลย ทุกข 
เวทนาปรากฏว่ากำเริบขึ้น ไม่ทุเลาลงเลย. 

พ. ดูกรวักกลิ เธอไม , มีความรำคาญ ไม่มีความเดือดร้อนอะไรบ้างหรือ? 

ว. พระเจ้าข้า ที่แบ้จริง ข้าพระองค์มีความรำคาญไม่น้อย มีความเดือดร้อนอยู่ไม , น้อย 
เลย. 

พ. ดูกรวักกลิ ก็ตัวเธอเอง ไม่ติเตียนตนเองได้โดยศีลบ้างหรือ? 

ว. พระเจ้าข้า ตัวข้าพระองค์เอง จะติเตียนได้โดยศีลก็หาไม่. 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๙ สังยุตตนิกายขันธวารวรรค-หน้าที่ 117 

พ. ดูกรวักกลิ ถ้าหากว่า ตัวเธอเองติเตียนตนเอง โดยศีลไม , ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น 
เธอจะมีความรำคาญและมีความเดือดร้อนอะไร? 

ว. พระเจ้าข้า จำเดิมแต่กาลนานมาแล้ว ข้าพระองค์ประสงค์จะเข้าไปเฝ็าพระผู้มี 
พระภาค แต่ว่าในร่างกายของข้าพระองค์ไม่มีกำลังพอที่จะเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคได้. 

พ. อย่าเลย วักกลิ ร่างกายอันเปือยเน่าที่เธอเห็นนี้ จะมีประโยชน์อะไร? ดูกรวักกลิ 
ผู้ใดแล เห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรม. วักกลิ 
เป็นความจริง บุคคลเห็นธรรม ก็ย่อมเห็นเรา บุคคลเห็นเราก็ย่อมเห็นธรรม. วักกลิ เธอจะ 
สำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

ว. ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

ว. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะตาม 
เห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา? 

ว. ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

ว. ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

ว. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะตาม 
เห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา? 

ว. ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เพราะเหตุนั้นแล ฯลฯ อริยสาวกเห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ ย่อมทราบขัดว่า ฯลฯ 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ 1 ได้มี. 

ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสสอน ท่านพระวักกลิ ด้วยพระโอวาทนี้แล้ว ทรงลุก 
จากอาสนะ เสด็จไปยังภูเขาคิชฌกูฏ. 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๙ สังยุตตนิกายขันธวารวรรค-หน้าที่ 118 

[๒๑๗] ครั้งนั้นแล พระวักกลิ เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปแล้วไม , นาน ได้เรียก 
ภิกษุอุปัฏฐากทั้งหลายมาแล้ว กล่าวว่า มาเถิด อาวุโส ท่านจงช่วยอุ้มเราขึ้นเตียงแล้ว หามไป 
ยังวิหารกาฬสิลาข้างภูเขาอิสิคิถิ ก็ภิกษุผู้เช่นกับเรา ไฉนเล่า จะพึงสำคัญว่าตนพึงท่ากาละ ใน 
ละแวกบ้านเล่า? ภิกษุอุปัฏฐากเหล่านั้น รับคำท่านวักกลิแล้ว อุ้มท่านพระวักกลิขึ้นเตียง หาม 
ไปยังวิหารกาฬสิลา ข้างภูเขาอิสิคิลิ. ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ที่ภูเขาคิชฌกูฏตลอด 
ราตรีและวันที่ยังเหลืออยู่นั้น. ครั้งนั้น เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว เทวดา ๒ องค์ มีฉวีวรรณ 
งดงาม ท่าภูเขาคิชฌกูฏให้สว่างทั่วไปทั้งหมดแล้ว เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ 
ได้ยืนอยู่ ณ ส่วนข้างหนึ่ง. ครั้นแล้ว เทวดาองค์หนึ่ง ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระเจ้าข้า 
วักกลิภิกษุ คิดเพื่อความหลุดพ้น. เทวดาอีกองค์หนึ่ง ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระเจ้าข้า 
ก็วักกลิภิกษุนั้นหลุดพ้นดีแล้ว จักหลุดพ้นได้แน่แท้. เทวดาเหล่านั้น ได้กราบทูลอย่างนี้แล้ว 
ครั้นแล้ว ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ท่าประทักษิณแล้ว ก็หายไป ณ ที่นั้นเอง. 

[๒๑๘] ครั้นพอราตรีนั้นผ่านไป พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่า มา 
เถิด ภิกษุทั้งหลาย จงพากันเข้าไปหาวักกลิภิกษุถึงที่อยู่ ครั้นแล้วจงบอกวักกลิกภิกษุอย่างนี้ว่า 
อาวุโส วักกลิ ท่านจงปงพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคและคำของเทวดา ๒ องค์ อาวุโส 
ณ ราตรีนี้ เมื่อปฐมยามผ่านไปแล้ว เทวดา ๒ องค์ ผู้มีฉวีวรรณงดงาม ท่าภูเขาคิชฌกูฏให้ 
สว่างทั่วไปทั้งหมด เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว ยืนอยู่ 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว เทวดาองค์หนึ่ง ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระเจ้าข้า 
วักกสิภิกษุ คิดเพื่อความหลุดพ้น เทวดาอีกองค์หนึ่ง ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระเจ้าข้า 
ก็วักกลิภิกษุนั้น หลุดพ้นดีแล้ว จักหลุดพ้นได้แน่แท้. อาวุโส วักกลิ แต่-ว่าพระผู้มีพระภาค 
ตรัสกะท่านอย่างนี้ว่า อย่ากลัวเลย วักกลิ อย่ากลัวเลย วักกลิ จักมีความตายอันไม่ตํ่าช้าแก่ 
เธอ ชักมีกาลกิริยาอันไม , เลวทรามแก่เธอ. ภิกษุเหล่านั้น รับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว 
เข้าไปหาท่านพระวักกสิถึงที่อยู่ ครั้นแล้ว ได้กล่าวกะท่านวักกลิว่า อาวุโส วักกลิ ท่านจงปง 
พระดำรัสของพระผู้มีพระภาค และคำของเทวดา ๒ องค์. 

[๒๑๙] ครั้งนั้นแล ท่านพระวักกลิเรียกภิกษุอุปัฏฐากทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่า มาเถิด 
อาวโส ท่านจงช่วยกันล้มเราลงจากเตียง เพราะว่า ภิกษผ้เช่นกับเรานึ่งบนอาสนะสงแล้ว จะ 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๙ สังยุตตนิกายขันธวารวรรค-หน้าที่ 119 

พึงสำคัญว่า ตนควรพึงคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นอย่างไรเล่า? ภิกษุเหล่านั้น รับคำของ 
ท่านพระวักกสิแล้ว ก็ช่วยกันอุ้มท่านพระวักกสิลงจากเตียงแล้ว กล่าวว่า ณ ราตรีนี้เมื่อปฐม 
ยามล่วงไปแล้ว เทวดา ๒ องค์ ฯลฯ ได้ยืนอยู่ ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง. ครั้นแล้ว 
เทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระเจ้าข้า วักกสิภิกษุ คิดเพื่อความหลุดพ้น 
เทวดาอีกองค์หนึ่ง ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระเจ้าข้า ก็วักกสิภิกษุนั้น หลุดพ้นแล้ว 
จักหลุดพ้นได้แน่แท้. อาวุโส วักกสิ แต่ว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงท่านอย่างนี้ว่า อย่ากลัว 
เลย วักกสิ อย่ากลัวเลย วักกสิ ชักมีความตายอันไม่ตํ่าช้าแก , เธอ จักมีกาลกิริยาไม , เลวทราม 
แก่เธอ. พระวักกสิกล่าวว่า อาวุโส ถ้าเช่นนั้น ท่านจงช่วยถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มี 
พระภาคด้วยเศียรเกล้า ตามคำของผมด้วยว่า พระเจ้าข้า วักกสิภิกษุอาพาธ เป็นไข้หนักได้รับ 
ทุกขเวทนา เธอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า และยังได้สั่งมา 
กราบทูล อย่างนี้ว่า พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่เคลือบแคลงว่า รูปไม่เที่ยง ไม่สงสัยว่า สิ่งใด 
ไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ ไม , สงสัยว่า สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา 
ความพอใจก็ดี ความกำหนัดก็ดี ความรักใคร่ก็ดี ในสิ่งนั้น มิได้มีแก , ข้าพระองค์. ข้าพระองค์ 
ไม่เคลือบแคลงว่า เวทนา -.. สัญญา .-. สังขาร -.. วิญญาณไม่เที่ยง ไม่สงสัยว่า สิ่งใดไม่เที่ยง 
สิ่งนั้นเป็นทุกข์ ไม่สงสัยว่า สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา 
ความพอใจก็ดี กำหนัดก็ดี ความรักใคร่ก็ดี ในสิ่งนั้น มิได้มีแก , ข้าพระองค์ ดังนี้. ภิกษุเหล่านั้น 
รับคำท่านพระวักกสิแล้วหลีกไป ครั้งนั้น เมื่อภิกษุเหล่านั้น หลีกไปไม , นาน ท่านพระวักกลิก็ 
นำเอาศาตรามา. 

[๒๒๐] ครั้งนั้นแล ภิกษุเหล่านั้น เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ นึ่ง ณ ที่ควร 
ส่วนข้างหนึ่ง. ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วักกสิภิกษุอาพาธ 
เป็นไข้หนัก ได้รับทุกขเวทนา ท่านของถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า 
และยังได้สั่งมากราบทูลอย่างนี้ว่า พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่เคลือบแคลงว่า รูปไม , เที่ยง ไม่ 
สงสัยว่า สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ ไม่สงสัยว่า สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปร 
ปรวนเป็นธรรมดา ความพอใจก็ดี ความกำหนัดก็ดี ความรักใคร่ก็ดี ในสิ่งนั้น มิได้มีแก , ข้า 
พระองค์. ข้าพระองค์ไม่เคลือบแคลงว่า เวทนา -.. สัญญา -.. สังขาร -.. วิญญาณไม่เที่ยง ไม่ 
สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทกข์ ไม่สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทกข์มีความแปร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 120 

ปรวนเป็นธรรมดา ความพอใจก็ดี ความกำหนัดก็ดี ความรักใคร่ก็ดี ในสิ่งนั้น มิได้มีแก่ 
ข้าพระองค์ ดังนี้. 

[๒๒๑] ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่า มาไปกันเถิด 
ภิกษุทั้งหลาย เราจะพากันไปยังวิหารกาฬสิลา ข้างภูเขาอิสิคิถิ ซึ่งเป็นที่ที่วักกลิกุลบุตรนำเอาศาตรา 
มา. ภิกษุเหล่านั้น รับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว. ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จไปยัง 
วิหารกาฬสิลา ข้างภูเขาอิสิคิถิ พร้อมด้วยภิกษุเป็นจำนวนมาก. ได้ทอดพระเนตรเห็น ท่าน 
พระวักกสินอนคอบิดอยู่บนเตียงแต่ไกลเทียว. ก็สมัยนั้นแล ปรากฏเป็นกลุ่มควัน กลุ่มหมอก 
ลอยไป ทางทิศบูรพา ทิศปัจจิม ทิศอุดร ทิศทักษิณ ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องตํ่า และอนุทิศ. 

ลำดับนั้นเอง พระผู้มีพระภาคก็ตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายมองเห็น 
กลุ่มควัน กลุ่มหมอก ลอยไปทางทิศบูรพา ฯลฯ และอนุทิศหรือไม่? ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า 
เห็น พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นั่นแหละคือมารใจหยาบช้า สันหาวิญญาณของวักกสิกุลบุตร 
ด้วยคิดว่าวิญญาณของวักกลิกุลบุตร ตั้งอยู่ ณ ที่แห่งไหนหนอ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย วักกสิกุล 
บุตรมีวิญญาณไม , ได้ตั้งอยู่ ปรินิพพานแล้ว. 

จบ สูตรที่ ๕. 

๖. อัสสชิสูตร 

ว่าด้วยความเป็นอนิจจังแห่งเวทนา 

[๒๒๒] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนึวา 
ปสถาน ใกล้พระนครราชคฤห์. ก็สมัยนั้นแล ท่านพระอัสสชิอาพาธ เป็นไข้หนัก ได้รับทุกข 
เวทนา พักอยู่ที่อารามของกัสสปเศรษฐี. ครั้งนั้น ท่านพระอัสสชิเรียกภิกษุผู้อุปฏฐากทั้งหลาย 
มาแล้วกล่าวว่า มาเถิดอาวุโสทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลาย จงเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ 
จงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า ตามกำของเราว่า พระเจ้าข้า อัสสชิ 
ภิกษุอาพาธ เป็นไข้หนัก ได้รับทุกขเวทนา และท่านทั้งหลายจงทูลอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ 
เจริฌ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผ้มีพระภาคทรงอาศัยความอนเคราะห์ เสด็จเข้าไปหา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 121 

อัสสชิภิกษุถึงที่อยู่เถิด. ภิกษุเหล่านั้น รับคำท่านอัสสชิแล้ว เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ 
ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ครั้นแล้ว ได้กราบทูล 
พระผู้มีพระภาคว่า พระเจ้าข้า อัสสชิภิกษุ อาพาธ เป็นไข้หนัก ได้รับทุกขเวทนา ท่าน 
ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วย เศียรเกล้า และสั่งมากราบทูลว่า พระเจ้าข้า 
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์ เสด็จเข้าไปหาอัสสชิ 
ภิกษุถึงที่อยู่เถิด. พระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ. 

[๒๒๓] ครั้งนั้นแล เป็นเวลาเย็น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่พักผ่อนแล้ว 
เสด็จเข้าไปหาท่านพระอัสสชิถึงที่อยู่ ท่านพระอัสสชิ 1 ได้แลเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกล 
ครั้นเห็นแล้ว ก็ลุกขึ้นจากเตียง. ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระอัสสชิว่า อย่าเลย 
อัสสชิ เธออย่าลุกจากเตียงเลย อาสนะเหล่านี้ที่เขาปูลาดไว้มีอยู่ เราจะนั่งที่อาสนะนั้น. 

พระผู้มีพระภาค ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้. ครั้นแล้ว ได้ตรัสถามท่านพระอัสสชิว่า 
ดูกรอัสสชิ เธอพอทนได้หรือ พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือ ฯลฯ ทุกขเวทนานั้นปรากฏว่า 
ทุเลาลง ไม , กำเริบขึ้นหรือ? ท่านพระอัสสชิกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ 
ทนไม , ไหว ไม , สามารถจะยังอัตภาพให้เป็นไปได้ ฯลฯ ทุกขเวทนานั้นปรากฏว่า กำเริบขึ้น 
ไม่ทุเลาลงเลย. 

พ. ลูกรอัสสชิ เธอไม่มีความรำคาญ ไม , มีความเดือดร้อนอะไรบ้างหรือ? 

อ. พระเจ้าข้า แท้ที่จริง ข้าพระองค์มีความรำคาญไม่น้อย มีความเดือดร้อนอยู่ไม , น้อย 
เลย. 

พ. ลูกรอัสสชิ ก็ตัวเธอเองไม่ติเตียนตนเองได้โดยศีลบ้างหรือ? 

อ. พระเจ้าข้า ตัวข้าพระองค์เองจะติเตียนข้าพระองค์เองได้โดยศีลก็หาไม่. 

พ. ลูกรอัสสชิ ถ้าหากว่า ตัวเธอเองติเตียนตนเองโดยศีลไม , ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น เธอ 
จะมีความรำคาญและความเดือดร้อนอะไร? 

อ. พระเจ้าข้า ครั้งก่อน ข้าพระองค์ระงับกายสังขาร (ลมหายใจเข้าออก) ได้อย่าง 
ลำบาก จึงไม , ได้สมาธิ เมื่อข้าพระองค์ไม่ได้สมาธิ จึงเกิดความคิดอย่างนี้ว่า เราไม , เสื่อมหรือหนอ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 122 

พ. ดูกรอัสสชิ สมณพราหมณ์ที่มีสมาธิเป็นสาระ มีสมาธิเป็นสามัญญะ เมื่อไม , ได้ 
สมาธินั้น ย่อมเกิดความคิดอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายไม , เสื่อมหรือหนอ. ลูกรอัสสชิ เธอจะสำคัญ 
ความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม , เที่ยง? 

อ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า ฯลฯ 

พ. วิญญาณเที่ยงหรือไม , เที่ยง? 

อ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า ฯลฯ 

พ. เพราะเหตุนั้นแล ฯลฯ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ ย่อมทราบ 
ชัดว่า ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี. ล้าอริยสาวกนั้น ได้เสวยสุขเวทนา ก็ทราบชัดว่า 
สุขเวทนานั้นไม , เที่ยง ไม่น่าพอใจ ไม่น่าเพลิดเพลิน หากว่า เสวยทุกขเวทนา ก็ทราบชัดว่า 
ทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยง ไม่น่าพอใจ ไม , น่าเพลิดเพลิน ล้าหากว่า เสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็ทราบ 
ชัดว่า อทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยง ไม่น่าพอใจ ไม่น่าเพลิดเพลิน หากว่า เสวยสุขเวทนา ก็ 
ปราศจากความยินดียินร้าย เสวยสุขเวทนานั้น ล้าหากว่า เสวยทุกขเวทนา ก็ปราศจาก ความ 
ยินดียินร้าย เสวยทุกขเวทนานั้น ล้าหากว่า เสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็ปราศจาก ความยินดียินร้าย 
เสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น ย่อมทราบชัดว่า เวทนานั้น ไม่เที่ยง ไม่น่าพอใจ ไม่น่าเพลิดเพลิน. 
หากว่า เสวยเวทนา มีกายเป็นที่สุด ก็ทราบชัดว่า เสวยเวทนามีกายเป็นที่สุด ล้าเสวยเวทนามี 
ชีวิตเป็นที่สุด ก็ทราบชัดว่า เสวยเวทนา มีชีวิตเป็นที่สุด ทราบชัดว่า ก่อนแต่จะสิ้นชีวิต 
เพราะกายแตก ความเสวยอารมณ์ทั้งมวลในโลกนี้ไม่น่ายินดี จักเป็นของเย็น. 

[๒๒๔] ลูกรอัสสชิ อุปมาเหมือนประทีปนั้ามันจะพึงติดอยู่ได้ เพราะอาศัยนั้ามันและไล้ 
เชื้อไม่มีก็พึงดับ เพราะหมดนั้ามันและไล้นั้น ฉันใด. ดูกรอัสสชิ ภิกษุเมื่อเสวยเวทนามีกาย 
เป็นที่สุด ก็ทราบชัดว่า เสวยเวทนามีกายเป็นที่สุด เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุด ก็ทราบชัด 
ว่า เสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุด ทราบชัดว่า ก่อนแต่จะสิ้นชีวิต เพราะกายแตก ความเสวย 
อารมณ์ทั้งมวลในโลกนี้ไม่น่ายินดี จักเป็นของเย็น. 

จบ สูตรที่ ๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 123 

๗. เขมกสูตร 
ว่าด้วยไม่มีตนในขันธ์ ๕ 

[๒๒๕] สมัยหนึ่ง ภิกษุผู้เป็นพระเถระหลายรูป อยู่ ณ โฆสิตาราม ใกล้พระนครโกส์มัพี. 

ก็สมัยนั้นแล ท่านพระเขมกะอาพาธ เป็นไข้หนัก ได้รับทุกขเวทนา พักอยู่ที่พทริการาม. ครั้งนั้น 
เป็นเวลาเย็น ภิกษุผู้เป็นพระเถระทั้งหลาย ออกจากที่พักผ่อนแล้ว เรียกท่านพระทาสกะมากล่าว 
ว่า มาเถิด ท่านทาสกะ จงเข้าไปหาเขมกภิกษุถึงที่อยู่ จงบอกกะเขมกภิกษุอย่างนี้ว่า ดูกรท่าน 
เขมกะ พระเถระทั้งหลายได้ถามท่านอย่างนี้ว่า อาวุโส ท่านพออดทนได้หรือ ยังพอเยียวยา 
อัตภาพให้เป็นไปได้หรือ ทุกขเวทนาทุเลาลง ไม่กำเริบขึ้น ทุกขเวทนานั้น ปรากฏว่า ทุเลา ไม่ 
กำเริบขึ้นหรือ? ท่านพระทาสกะรับกำภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายแล้ว เข้าไปหาท่านพระเขมกะถึงที่ 
อยู่ ได้กล่าวกะท่านพระเขมกะว่า ดูกรท่านเขมกะ พระเถระทั้งหลายถามถึงท่านอย่างนี้ว่า 
อาวุโส ท่านพออดทนได้หรือ ยังพอเขียวยาอัตภาพให้เป็นไปได้หรือ ฯลฯ ท่านพระเขมกะตอบ 
ว่า ผมอดทนไม , ไหว เขียวยาอัตภาพให้เป็นไปไม , ได้ ทุกขเวทนาอันกล้าของผมกำเริบขึ้น ไม่ 
ทุเลาลงเลย ปรากฏว่ากำเริบขึ้น ไม , ทุเลาเลย. 

[๒๒๖] ครั้งนั้น ท่านพระทาสกะเข้าไปหาภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายถึงที่อยู่แล้ว ได้กล่าว 
กะภิกษุผู้เป็นเถระว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เขมกภิกษุกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส ผมทนไม่ไหว 
เขียวยาอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ ฯลฯ 

ถ. มาเถิด ท่านทาสกะ ท่านจงเข้าไปหาเขมกภิกษุถึงที่อยู่ จงกล่าวกะเขมกภิกษุอย่าง 
นี้ว่า ท่านเขมกะ พระเถระทั้งหลายกล่าวกะท่านอย่างนี้ว่า อาวุโส อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้พระผู้มี 
พระภาคตรัสแล้ว คือ รูปูปาทานขันธ์ เวทนูปาทานขันธ์ สัญญปาทานขันธ์ สังขารูปาทาน 
ขันธ์ วิญญาณปาทานขันธ์. ท่านเขมกะพิจารณาเห็นอะไรๆ ในอุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ นี้ว่า เป็นตน 
หรือว่ามีในตนหรือ? ท่านพระทาสกะรับกำภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายแล้ว เข้าไปหาพระเขมกะ 
ถึงที่อยู่แล้ว กล่าวว่า ดูกรท่านเขมกะ พระเถระทั้งหลายกล่าวกะท่านอย่างนี้ว่า อาวุโส 
อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว คือ รูปูปาทานขันธ์ ฯลฯ วิญญาณูปาทานขันธ์. 
ท่านเขมกะพิจารณาเห็นอะไรๆ ในอุปาทานขันธ์ ๕ นี้ว่า เป็นตน หรือว่ามีในตนหรือ? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 124 

ข. อาวุโส อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว คือ รูปูปาทานขันธ์ ฯลฯ 
วิญญาณปาทานขันธ์ ผมไม , พิจารณาเห็นอะไรๆ ในอุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ นี้ว่า เป็นตน หรือว่ามี 
ในตน. 

[๒๒๗] ครั้งนั้นแล ท่านพระทาสกะเข้าไปหาภิกษุผู้เถระทั้งหลายถึงที่อยู่ ครั้นแล้ว 
ได้กล่าวกะภิกษุผู้เถระทั้งหลายว่า ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุเขมกะกล่าวอย่างนี้ว่า อุปาทาน 
ขันธ์ ๕ เหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว คือ รูปูปาทานขันธ์ ฯลฯ ริญญาณูปาทานขันธ์. 

ลูกรผู้มีอายุ ผมไม , ได้เห็นสิ่งอะไรๆ ในอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ว่า เป็นตน หรือว่า มีในตนเลย. 

ถ. มาเถิด ท่านทาสกะ ท่านจงเข้าไปหาภิกษุเขมกะถึงที่อยู่ ครั้นแล้ว จงกล่าวกะ 
ภิกษุเขมกะอย่างนี้ว่า อาวุโส พระเถระทั้งหลายกล่าวกะท่านอย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส อุปาทาน 
ขันธ์ ๕ เหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว คือ รูปูปาทานขันธ์ ฯลฯ ริญญาณูปาทานขันธ์. 

ได้ทราบว่า ถ้าท่านเขมกะไม่พิจารณาเห็นอะไรๆ ในอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ว่า เป็นตน หรือว่ามี 
ในตน ล้าเช่นนั้น ท่านเขมกะก็เป็นพระอรหันตขีณาสพ. ท่านพระทาสกะรับคำภิกษุผู้เถระ 
ทั้งหลายแล้ว เข้าไปหาท่านพระเขมกะถึงที่อยู่ ครั้นแล้วได้กล่าวว่า ดูกรท่านเขมกะ พระเถระ 
ทั้งหลายกล่าวกะท่านอย่างนี้ว่า อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว คือ รูปูปาทาน 
ขันธ์ ฯลฯ ริญญาณูปาทานขันธ์. ได้ทราบว่า ล้าท่านเขมกะไม่พิจารณาเห็นอะไรๆ ในอุปาทาน 
ขันธ์ ๕ เหล่านี้ว่า เป็นตน หรือว่ามีในตน ล้าเช่นนั้น ท่านเขมกะก็เป็นพระอรหันตขีณาสพ. 

ข. ดูกรอาวุโส อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว คือ รูปูปาทาน 
ขันธ์ ฯลฯ ริญญาณูปาทานขันธ์. ผมไม , ได้พิจารณาเห็นสิ่งอะไรๆ ในอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ว่า 
เป็นตน หรือว่ามีในตน และผมก็ไม , ได้เป็นพระอรหันตขีณาสพ แต่ผมเข้าใจว่า เรามีในอุปาทาน 
ขันธ์ ๕ และผมไม , ได้พิจารณาเห็นว่า นี้เป็นเรา. 

[๒๒๘] ครั้นนั้นแล ท่านพระทาสกะเข้าไปหาภิกษุผู้เถระถึงที่อยู่ ครั้นแล้ว ได้กล่าว 
กะภิกษุผู้เถระทั้งหลายว่า ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุเขมกะกล่าวอย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส 
อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว คือ รูปูปาทานขันธ์ ฯลฯ วิญญาณูปาทาน 
ขันธ์. ผมไม , ได้พิจารณาเห็นอะไรๆ ในอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ว่า เป็นตน หรือว่ามีในตน และ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 125 

ผมก็ไม , ได้เป็นพระอรหันตขีณาสพ แต่ผมเข้าใจว่า เรามีในอุปาทานขันธ์ ๕ และผมไม , ได้พิจารณา 
เห็นว่า นี้เป็นเรา. 

ถ. มาเถิด ท่านทาสกะ ท่านจงเข้าไปหาภิกษุเขมกะถึงที่อยู่ ครั้นแล้ว จงกล่าวกะภิกษุ 
เขมกะอย่างนี้ว่า ท่านเขมกะ พระเถระทั้งหลายถามท่านอย่างนี้ว่า ดูกรท่านเขมกะ ที่ท่านกล่าว 
ว่า เรามี นี้คืออย่างไร? ท่านกล่าวรูปว่า เรามี หรือกล่าวว่า เรามีนอกจากรูป ท่านกล่าว 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณว่า เรามี หรือกล่าวว่า เรามีนอกจากวิญญาณ. ดูกรท่าน 
เขมกะ ที่ท่านกล่าวว่า เรามีนั้น คืออย่างไร? ท่านพระทาสกะรับคำภิกษุผู้เถระทั้งหลายแล้ว 
เข้าไปหาท่านพระเขมกะถึงที่อยู่ ครั้นแล้ว ได้กล่าวกะท่านพระเขมกะ ว่าท่านเขมกะ พระเถระ 
ทั้งหลายกล่าวกะท่านอย่างนี้ว่า ดูกรท่านเขมกะ ที่ท่านกล่าวว่า เรามี นั้น คืออย่างไร? ท่าน 
กล่าวรูปว่า เรามี หรือกล่าวว่า เรามีนอกจากรูป ท่านกล่าวเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณว่า 
เรามี หรือกล่าวว่า เรามีนอกจากวิญญาณ. ดูกรท่านเขมกะ คำที่ท่านกล่าวว่า เรามี นั้น คืออย่างไร? 

ข. พอทีเถิด ท่านทาสกะ การเดินไปเดินมาบ่อยๆ อย่างนี้จะมีประโยชน์อะไร 
อาวุโส จงไปหยิบเอาไม้เท้ามาเถิด ผมจักไปหาภิกษุผู้เถระทั้งหลายเอง. 

[๒๒๙] ครั้งนั้น ท่านพระเขมกะยันไม้เท้าเข้าไปหาภิกษุผู้เถระทั้งหลายถึงที่อยู่ ได้ 
สนทนาปราศรัยกับภิกษุผู้เถระทั้งหลาย ครั้นผ่านการสนทนาปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว นั่ง 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ครั้นแล้ว ภิกษุผู้เถระทั้งหลาย ได้กล่าวกะท่านพระเขมกะว่า ดูกรท่าน 
เขมกะ ที่ท่านกล่าวว่า เรามี นั้นคืออย่างไร ฯลฯ 

ข. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผมไม่กล่าวรูปว่า เรามี ทั้งไม่กล่าวว่า เรามีนอกจากรูป ไม่ 
กล่าวเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณว่า เรามี ทั้งไม่กล่าวว่า เรามีนอกจากวิญญาณ แต่ผม 
เข้าใจว่า เรามีในอุปาทานขันธ์ ๕ และผมไม , ได้พิจารณาเห็นว่า นี้เป็นเรา เปรียบเหมือนกลิ่น 
ดอกอุบลก็ดี กลิ่นดอกปทุมก็ดี กลิ่นดอกบุณฑริก (บัวขาว) ก็ดี ผู้ใดหนอ จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า 
กลิ่นใบ กลิ่นสีหรือว่ากลิ่นเกสร ผู้นั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้จะพึงกล่าวชอบละหรือ? 

ถ. ไม , เป็นอย่างนั้น อาวุโส. 

ข. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็โดยที่ถูก เมื่อจะกล่าวแก้ ควรกล่าวแก้อย่างไร? 

ถ. ดูกรอาวุโส โดยที่ถูก เมื่อจะกล่าวแก้ ควรกล่าวแก้ว่า กลิ่นดอก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 126 

ข. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ผมไม่กล่าวรูปว่า เรามี ทั้งไม่กล่าวว่า 
เรามีนอกจากรูป ไม , กล่าวเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณว่า เรามี ทั้งไม่กล่าวว่า เรามีนอก 
จากวิญญาณ แต่ผมเข้าใจว่า เรามีในอุปาทานขันธ์ ๕ และผมไม่พิจารณาเห็นว่า นี้เป็นเรา. 
สังโยชน์ส่วนเบื้องตํ่า ๕ พระอริยสาวกละได้แล้วก็จริง แต่ท่านก็ยังถอนมานะ ฉันทะ อนุสัย 
อย่างละเอียดในอุปาทานขันธ์ ๕ ว่า เรามีไม , ได้. สมัยต่อมา ท่านพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและ 
ความเสื่อมไป ในอุปาทานขันธ์ ๕ ว่า รูปดังนี้ ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ ความดับแห่งรูปดังนี้ 
เวทนาดังนี้ สัญญาดังนี้ สังขารดังนี้วิญญาณดังนี้ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณดังนี้ ความดับ 
แห่งวิญญาณดังนี้. เมื่อท่านพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ในอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่า 
นี้อยู่ แม้ท่านยังถอนมานะ ฉันทะ อนุสัยอย่างละเอียดในอุปาทานขันธ์ ๕ ว่า เรามี ไม่ได้ แต่ 
มานะ ฉันทะ และอนุสัยนั้น ก็ถึงการเพิกถอนได้. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนผ้า 
เบื้อนเปรอะด้วยมลทิน เจ้าของทั้งหลายมอบผ้านั้นให้แก่ช่างซักฟอก ช่างซักฟอกขนี้ผ้านั้นในนั้า 
ด่างขี้เล้า ในนาด่างเกลือ หรือในโคมัยแล้ว เอาซักในนั้าใสสะอาด ผ้านั้นเป็นของสะอาดขาว 
ผ่องก็จริง แต่ผ้านั้นยังไม , หมดกลิ่นนั้าด่างขี้เล้า กลิ่นนั้าด่างเกลือ หรือกลิ่นโคมัยที่ละเอียด ช่าง 
ซักฟอกมอบผ้านั้นให้แก่เจ้าของทั้งหลาย เจ้าของทั้งหลายเก็บผ้านั้น ใส่ไว้ในหีบอบกลิ่น แม้ผ้า 
นั้นยังไม , หมดกลิ่นนั้าด่างขี้เล้า กลิ่นนั้าด่างเกลือ หรือกลิ่นโคมัยที่ละเอียด แม้กลิ่นนั้นก็หายไป 
ฉันใด. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย สังโยชน์เบื้องตํ่า ๕ พระอริยสาวกละได้แล้วก็จริง แต่ท่านก็ยัง 
ถอนมานะ ฉันทะ อนุสัยอย่างละเอียดในอุปาทานขันธ์ ๕ ว่า เรามี ไม , ได้ สมัยต่อมา ท่าน 
พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ในอุปาทานขันธ์ ๕ ว่า รูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่ง 
รูปดังนี้ ความดับแห่งรูปดังนี้ เวทนาดังนี้สัญญาดังนี้ สังขารดังนี้วิญญาณดังนี้ ความเกิด 
ขึ้นแห่งวิญญาณดังนี้ความดับแห่งวิญญาณดังนี้. เมื่อท่านพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความ 
เสื่อมไปในอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้อยู่ แม้ท่านยังถอนมานะ ฉันทะ อนุสัยอย่างละเอียดใน 
อุปาทานขันธ์ ๕ ว่า เรามี ไม่ได้ แต่มานะ ฉันทะ และอนุสัยนั้น ก็ถึงการเพิกถอนได้ 
ฉันนั้น. 

[๒๓๐] เมื่อท่านพระเขมกะกล่าวอย่างนี้แล้ว ภิกษุผู้เถระทั้งหลาย ได้กล่าวกะท่านพระ 
เขมกะว่า ผมทั้งหลายไม , ได้ถามมุ่งหมายเบียดเบียนท่านเขมกะเลย แต่ว่า ท่านเขมกะสามารถพอ 
จะบอก แสดง บัฌฌั'ติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำแนก ท่าให้ตื้น ซึ่งคำสั่งสอนของพระด้มีพระภาค 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 127 

นั้นโดยพิสดาร ตามที่ท่านเขมกะบอกแล้ว แสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แต่งตั้งแล้ว เปิดเผยแล้ว 
จำแนกแล้ว ทำให้ตื้นแล้ว โดยพิสดาร. 

ท่านพระเขมกะได้กล่าวคำนี้แล้ว. ภิกษุผู้เถระทั้งหลายชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระ 
เขมกะ. ก็เมื่อท่านพระเขมกะกล่าวคำไวยากรณภาษิตอยู่ จิตของภิกษุผู้เถระประมาณ ๖๐ รูป และ 
ของท่านพระเขมกะ พ้นแล้วจากอาสวะเพราะไม , ถือมั่น. 

จบ สูตรที่ ๗. 

๘. ฉันนสูตร 

ว่าด้วยเหตุที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ 

[๒๓๑] สมัยหนึ่ง ภิกษุผู้เถระหลายรูป อยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้พระนคร 
พาราณสี. ครั้งนั้น ท่านพระฉันนะออกจากที่เร้นในเวลาเย็น ถือลูกดาลเข้าไปสู่วิหาร ได้กล่าว 
กะภิกษุผู้เถระทั้งหลายว่า ขอท่านพระเถระทั้งหลาย จงกล่าวสอนผมด้วย ขอท่านพระเถระ 
ทั้งหลาย จงพรํ่าสอนผมด้วย ขอท่านพระเถระทั้งหลาย จงแสดงธรรมีกถาแก่ผมด้วย ตามที่ผม 
จะพึงเห็นธรรมได้. 

[๒๓๒] เมื่อพระฉันนะกล่าวอย่างนี้แล้ว ภิกษุผู้เถระทั้งหลายได้กล่าวกะท่านพระฉันนะ 
ว่า ดูกรท่านฉันนะ รูปไม่เที่ยง เวทนาไม , เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารไม่เที่ยง วิญญาณ 
ไม่เที่ยง รูปเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตา สัญญาเป็นอนัตตา สังขารเป็นอนัตตา วิญญาณ 
เป็นอนัตตา สังขารทั้งปวงไม , เที่ยง ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา. ลำดับนั้น ท่านพระฉันนะเกิดความ 
คิดนี้ว่า แม้เราก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า รูปไม , เที่ยง ฯลฯ วิญญาณไม่เที่ยง รูปเป็นอนัตตา ฯลฯ 
วิญญาณเป็นอนัตตา สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา เมื่อเป็นเช่นนี้ชิตของเรา 
ไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ ไม , หลุดพ้น ในธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวง ในการสละ 
คืนอุปธิทั้งปวง ในความสิ้นตัณหา ในวิราคะ ในนิโรธ ในนิพพาน ความสะดุ้งกลัวและอุปาทาน 
ย่อมเกิดขึ้น ใจก็ถอยกลับอย่างนี้ว่า เมื่อเป็นเช่นนี้อะไรเล่าเป็นตนของเรา. แต่ความคิดเห็น 
อย่างนี้ไม่มีแก่ผู้เห็นธรรม (สัจจธรรม ๔) ใครหนอจะแสดงธรรมแก , เรา โดยที่เราจะพึงเห็นธรรม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 128 

[๒๓๓] ลำดับนั้นเอง ท่านพระฉันนะได้มีความคิดว่า ท่านพระอานนท์นี้อยู่ ณ โฆสิตาราม 
ใกล้เมืองโกสัมพี ท่านพระอานนท์ผู้ซึ่งพระศาสดาทรงสรรเสริญและทรงยกย่องแล้ว ย่อมสามารถ 
แสดงธรรมแก , เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้เป็นวิญญ(วิญญ) และสามารถจะแสดงธรรมแก่เรา โดยที่เรา 
จะพึงเห็นธรรมได้ อนึ่ง เราก็มีความคุ้นเคยในท่านพระอานนท์อยู่มาก อย่ากระนั้นเลย เราควรเข้า 
ไปหาท่านพระอานนท์เถิด. ลำดับนั้น ท่านพระฉันนะก็เก็บเสนาสนะแล้ว ถือบาตรและจีวรเข้า 
ไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ ณ โฆสิตาราม ใกล้เมืองโกส้มพี ได้ปราศรัยกับท่านพระอานนท์ ครั้น 
ผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ครั้นแล้ว ได้กล่าวกะท่าน 
พระอานนท์ว่า ท่านอานนท์ สมัยหนึ่ง ผมอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้พระนครพาราณสี 
ครั้งนั้น ผมออกจากที่พักผ่อนในเวลาเย็น ถือลูกดาลเข้าไปสู่วิหาร ทางวิหารแล้ว ได้กล่าวกะ 
ภิกษุผู้เถระทั้งหลายว่า ขอท่านพระเถระทั้งหลาย จงกล่าวสอนผมด้วย ขอท่านพระเถระทั้งหลาย 
จงพรํ่าสอนผมด้วย ขอท่านพระเถระทั้งหลาย จงแสดงธรรมีกถาแก่ผมด้วย ตามที่ผมจะพึงเห็น 
ธรรมได้. เมื่อผมกล่าวอย่างนี้แล้ว ภิกษุผู้เถระทั้งหลายได้กล่าวกะผมว่า ท่านฉันนะ รูปไม่เที่ยง 
ฯลฯ วิญญาณไม่เที่ยง รูปเป็นอนัตตา ฯลฯ วิญญาณเป็นอนัตตา สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง ธรรม 
ทั้งปวงเป็นอนัตตา ดังนี้ ผมนั้นได้มีความคิดว่า แม้เราก็มีความคิดเห็นอย่างนั้นว่า รูปไม่เที่ยง 
ฯลฯ วิญญาณไม่เที่ยง รูปเป็นอนัตตา ฯลฯ วิญญาณเป็นอนัตตา สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง ธรรม 
ทั้งปวงเป็นอนัตตา ก็เมื่อเป็นเช่นนี้จิตของเราไม่แล่นไป ไม , เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ ไม , หลุดพ้น 
ในธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวง ในการสละคืนอุปธิทั้งปวง ในความสิ้นตัณหา ในวิราคะ ในนิโรธ 
ในนิพพาน ความสะคุ้งกลัวและอุปาทานย่อมเกิดขึ้น ใจก็ถอยกลับอย่างนี้ว่า เมื่อเป็นเช่นนั้น 
อะไรเล่าเป็นตนของเรา. แต่ความคิดเห็นอย่างนี้ไม่มีแก , ผู้เห็นธรรม ใครหนอ จะแสดงธรรมแก , เรา 
โดยที่เราจะพึงเห็นธรรมได้. อาวุโส ผมนั้นได้มีความคิดว่า ท่านพระอานนท์นี้อยู่ ณ โฆสิตาราม 
ใกล้เมืองโกสัมพี ท่านพระอานนท์ผู้ซึ่งพระศาสดาทรงสรรเสริญและยกย่อง ย่อมสามารถแสดง 
ธรรมแก่เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้เป็นริญญ และสามารถจะแสดงธรรมแก่เราโดยที่เราจะพึงเห็น 
ธรรมได้ อนึ่ง เราก็มีความคุ้นเคยในท่านพระอานนท์อยู่มาก อย่ากระนั้นเลย เราควรเข้าไปหา 
ท่านพระอานนท์เถิด ขอท่านพระอานนท์ จงกล่าวสอนผมด้วย ขอท่านพระอานนท์ จงพรํ่าสอน 
ผมด้วย ขอท่านพระอานนท์ จงแสดงธรรมีกถาแก่ผมด้วย ตามที่ผมจะพึงเห็นธรรมได้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 129 

[๒๓๔] ท่านพระอานนท์กล่าวว่า แม้ด้วยเหตุเท่านี้ ผมก็ดีใจด้วยท่านพระฉันนะ ทั้ง 
ได้รำพึงกันมาแต่แรก ท่านพระฉันนะได้กระท่าข้อนั้นให้แจ่มแจ้งแล้ว ท่าลายความดื้อดึงได้แล้ว 
ท่านพระฉันนะ ท่านจงเงี่ยโสตลงพึง ท่านเป็นผู้สมควรจะรู้ธรรมได้อย่างแจ่มแจ้ง. ลำดับนั้น 
ความปีติและความปราโมทย์อย่างโอฬาร ก็บังเกิดมีแก่ท่านพระฉันนะ ด้วยเหตุเพียงเท่านั้นว่า 
เราเป็นผู้สมควรจะรู้ธรรมได้อย่างแจ่มแจ้ง. 

อา. ท่านพระฉันนะ ผมได้สดับคำนี้มาเฉพาะพระพักตร์ รับมาแล้วเฉพาะพระพักตร์ 
พระผู้มีพระภาค ผู้ตรัสสั่งสอนภิกษุกัจจานโคตรอยู่ว่า ดูกรกัจจานะ โลกนี้โดยมากอาศัยส่วน 
๒ อย่าง คือ ความมี ๑ ความไม , มี ๑. ก็เมื่อบุคคลเห็นเหตุเกิดแห่งโลก ด้วยป้ญญาอันชอบตาม 
เป็นจริงอยู่ ความไม , มีในโลกย่อมไม่มี. เมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลก ด้วยปัญญาอันชอบตาม 
ความเป็นจริงอยู่ ความมีในโลกย่อมไม่มี โลกนี้โดยมากยังพัวพันด้วยอุบายเป็นเหตุถือมื่นและ 
ความยึดมื่น แต่อริยสาวกย่อมไม่เข้าถึง ไม , ถือมื่น ไม่ตั้งไว้ ซึ่งอุบายเป็นเหตุถือมื่น มีความ 
ยึดมื่นด้วยความตั้งจิตไว้เป็นอนุสัยว่า อัตตาของเรา ย่อมไม่เคลือบแคลงสงสัยว่า ทุกข์นั่นแหละ 
เมื่อบังเกิดขึ้น ย่อมบังเกิดขึ้น ทุกข์เมื่อดับย่อมดับ อริยสาวกนั้นมีญาณหยั่งรู้ในเรื่องนี้โดยไม , 

ต้องเชื่อผู้อื่นเลย. ลูกรกัจจานะ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล จึงชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ. ลูกรกัจจานะ 
ส่วนสุดที่ ๑ นี้ว่า สิ่งทั้งปวงมีอยู่ ส่วนสุดที่ ๒ นี้ว่า สิ่งทั้งปวงไม่มี. ตถาคตแสดงธรรมโดย 
สายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดทั้งสองนั้นว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขาร 
เป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้. เพราะ 
อวิชชานั่นแหละดับด้วยการสำรอกโดยไม , เหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ 
ฯลฯ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้. 

ฉ. ดูกรท่านอานนท์ ท่านเหล่าใด มีการกล่าวสอนอย่างนี้ท่านเหล่านั้น เป็นผู้อนุเคราะห์ 
มุ่งประโยชน์ กล่าวสอนและพรํ่าสอนเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ก็แลผมเองได้พึงธรรมเทศนานี้ 
ของท่านอานนท์แล้ว เข้าใจธรรมได้อย่างแจ่มแจ้ง. 

จบ สูตรที่ ๘. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 130 

๙. ราหุลสูตรที่ ๑ 

ว่าด้วยการรู้การเห็นที่ไม , ให้มีอหังการมมังการและมานานุสัย 
[๒๓๕] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ครั้งนั้นแล ท่านพระราหุลเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ 
ประทับ ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ครั้นแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า 
พระเจ้าข้า เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไรหนอ อหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกาย 
ที่มีวิญญาณนี้และในสรรพนิมิตภายนอกจึงจะไม , มี? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรราหุล รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และ 
ปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ 
บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้น ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง อย่างนี้ว่า นั่นไม , ใช่เรา 
นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา. เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง สังขาร 
เหล่าใดเหล่าหนึ่ง วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายใน 
หรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ บุคคลพิจารณาเห็น 
วิญญาณทั้งหมดนั้น ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง อย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่เป็นเรา 
นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา. ดูกรราหุล เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แล อหังการ มมังการ 
และมานานุสัย ในกายที่มีวิญญาณนี้และในสรรพนิมิตภายนอก จึงจะไม่มี. 

จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. ราหุลสูตรที่ ๒ 

ว่าด้วยการรู้การเห็นที่ทำให้ปราศจากอหังการมมังการและมานานุสัย 
[๒๓๖] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ท่านพระราหุลเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ 
ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ครั้นแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า พระเจ้าข้า 
เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไรหนอ ใจจึงปราศจากอหังการ มมังการ และมานานุสัย 
ในกายที่มีวิญญาณนี้และในสรรพนิมิต ภายนอก เป็นของก้าวล่วงด้วยดี ในส่วนแห่งมานะ 
สงบแล้ว หลุดพ้นดีแล้ว? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรราหุล รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต 
และปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยู่ในที่ไกลหรือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 131 

ในที่ใกล้ บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้น ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง อย่างนี้ว่า 
นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม , เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแล้ว ย่อมหลุดพ้นเพราะไม , ถือมั่น. 
เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง วิญญาณอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด 
เลวหรือประณีต อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ บุคคลพิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนั้น ด้วยปัญญา 
อันชอบตามความเป็นจริง อย่างนี้ว่า นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม , ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา 
แล้ว ย่อมหลุดพ้นเพราะไม , ถือมั่น. ดูกรราหุล เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่อย่างนี้แล ใจจึงจะ 
ปราศจากอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มีวิญญาณนี้และในสรรพนิมิตภายนอก 
เป็นของก้าวล่วงด้วยดีในส่วนแห่งมานะ สงบแล้ว หลุดพ้นดีแล้ว. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 

จบ เถรวรรคที่ ๔. 


รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. อนันทสูตร ๖. อัสสชิสูตร 
๒. ติสสสูตร ๗. เขมกสูตร 
๓. ยมกสูตร ๘. ฉันนสูตร 
๔.อนุราธสูตร ๙.ราหุลสูตรที่๑ 
๕.วักกลิสูตร ๑๐.ราหุลสูตรที่๒. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 132 

ปุปผวรรคที่ ๕ 
๑. นทีสูตร 

ว่าด้วยเหตุให้ถึงความพินาศ 

[๒๓๗] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย 
มาแล้วตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม่ทั้าไหลไปจากภูเขา พัดเอาหญ้า ใบไม้ และไม้เป็นต้นไป 
ในภายใต้ ไหลไปสู่ที่ไกล มีกระแสอันเชี่ยวถ้าแม้ต้นเลาทั้งหลาย พึงเกิดที่ส่งทั้งสองข้างแห่ง 
แม่นํ้านั้น ต้นเลาเหล่านั้น พึงน้อมไปสู่แม่นาทั้น ล้าแม้หญ้าคาทั้งหลาย พึงเกิด หญ้าคา 
เหล่านั้น พึงน้อมไปสู่แม่นาทั้น ถ้าแม้หญ้ามุงกระต่ายทั้งหลาย พึงเกิด หญ้ามุงกระต่ายเหล่านั้น 
พึงน้อมไปสู่แม่นานั้น ล้าแม้หญ้าคมบางทั้งหลาย พึงเกิด หญ้าคมบางเหล่านั้น พึงน้อม 
ไปสู่แม่นั้น ถ้าแม้ต้นไม้ทั้งหลาย พึงเกิด ต้นไม้เหล่านั้น พึงน้อมไปสู่แม่นาทั้น บุรุษถูก 
กระแสทั้าพัดไปอยู่ ล้าแม้พึงขับต้นเลาทั้งหลาย ต้นเลาเหล่านั้นพึงหลุดไป บุรุษนั้นพึงถึงความ 
พินาศ มีการหลุดนั้นเป็นเหตุ ล้าแม้พึงขับหญ้าคา หญ้ามุงกระต่าย หญ้าคมบาง ต้นไม้ หญ้าคา 
เป็นต้นเหล่านั้น พึงหลุดไป บุรุษนั้นพึงถึงความพินาศ มีการหลุดนั้นเป็นเหตุ แม้ฉันใด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม , ได้สดับ ฉันนั้นเหมือนกันแล ไม่เห็นพระอริยเจ้า ไม่ฉลาดใน 
อริยธรรม ไม , ได้รับแนะนำในอริยธรรม ไม , เห็นสัตบุรุษ ไม , ฉลาดในสัปปุริสธรรม ไม , ได้รับ 
แนะนำในสัปปุริสธรรม ย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตน เห็นตนมีรูป เห็นรูปในตน หรือ 
เห็นตนในรูป รูปนั้นของปุถุชนนั้นย่อยยับไป ปุถุชนนั้น ย่อมถึงความพินาศ มีข้อนั้นเป็นเหตุ. 
ปุถุชนย่อมตามเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเป็นตน เห็นตนมี 
วิญญาณ เห็นวิญญาณในตน หรือเห็นตนในวิญญาณ วิญญาณนั้นของปุถุชนนั้นย่อมย่อยยับไป 
ปุถุชนนั้นย่อมถึงความพินาศ มีข้อนั้นเป็นเหตุ. 

[๒๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือ 
ไม่เที่ยง? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 133 

พ. เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ 
ฯลฯ รู้ชัดว่า ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ 1 ได้มี. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. ปุปผสูตร 

ว่าด้วยพระพุทธองค์ไม่ขัดแย้งกับโลก 

[๒๓๙] พระนครสาวัตถี ฯลฯ สมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย 
มาแล้วตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่ขัดแย้งกับโลก. แต่โลกย่อมขัดแย้งกับเรา. ผู้ 
กล่าวเป็นธรรมย่อมไม่ขัดแย้งกับใครๆ ในโลก สิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมติว่า ไม่มี แม้เรา 
ก็กล่าวสิ่งนั้นว่า ไม่มี. สิ่งใดที่บัณฑิตในโลก สมมติว่า มี แม้เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่า มี ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมติว่า ไม่มี ซึ่งเราก็กล่าวว่าไม่มีนั้น คืออะไร? คือ รูปที่ 
เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดา บัณฑิตในโลกสมมติว่า ไม่มี แม้เรา 
ก็กล่าวรูปนั้นว่า ไม่มี. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณที่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไม่ 
แปรปรวนเป็นธรรมดา โลกสมมติว่า ไม่มี แม้เราก็กล่าววิญญาณนั้นว่า ไม่มี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
นี้แหละที่เป็นบัณฑิตในโลกสมมติว่า ไม่มี ซึ่งเราก็กล่าวว่า ไม่มี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ 
บัณฑิตในโลกสมมติว่า มี ซึ่งเราก็กล่าวว่ามีนั้น คืออะไร. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่ไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ที่บัณฑิตในโลกสมมติว่า มี แม้เราก็กล่าวรูปนั้นว่า มี. 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ที่บัณฑิต 
ในโลกสมมุติว่า มี แม้เราก็กล่าววิญญาณนั้นว่า มี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แหละที่บัณฑิตใน 
โลกสมมุติว่า มี ซึ่งเราก็กล่าวว่า มี. 

[๒๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โลกธรรมมีอยู่ในโลก พระตถาคตย่อมตรัสรู้ ทราบชัด 
โลกธรรมนั้น ครั้นแล้วย่อมบอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำแนก กระทำให้ตื้น. 

ก็โลกธรรมในโลก พระตถาคตย่อมตรัสรู้ ทราบชัดโลกธรรม ครั้นแล้ว ย่อมบอก แสดง 
บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำแนก กระทำให้ตื้นนั้น คืออะไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย คือ รูป 
เป็นโลกธรรมในโลก พระตถาคตย่อมตรัสรู้ ทราบชัดโลกธรรมนั้น ฯลฯ กระทำให้ตื้น. ดูกร 
ภิกษทั้งหลาย บคคลใด เมื่อพระตถาคตบอก แสดง บัฌฌัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำแนก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 134 

กระทำให้ตื้นอยู่อย่างนี้ ย่อมไม , รู้ ไม่เห็น เราจะกระทำอะไรได้กะบุคคลนั้น ผู้เป็นปุถุชนคนพาล 
บอด ไม่มีจักษุ ไม , รู้ ไม , เห็น.เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นโลกธรรมในโลก 
พระตถาคตย่อมตรัสรู้ ทราบชัดโลกธรรมนั้น ครั้นแล้ว ย่อมบอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง 
เปิดเผย จำแนก กระทำให้ตื้น. บุคคลใด เมื่อพระตถาคตบอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง 
เปิดเผย จำแนก กระทำให้ตื้นอยู่อย่างนี้ ย่อมไม , รู้ ไม , เห็น เราจะกระทำอะไรได้กะบุคคลนั้น 
ผู้เป็นปุถุชนคนพาล บอด ไม่มีจักษุ ไม , รู้ ไม่เห็น. 

[๒๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบลก็ดี ปทุมก็ดี บุณฑริกก็ดี เกิดแล้วในนา เจริญแล้ว 
ในนั้า ขึ้นพ้นจากนั้าตั้งอยู่ แต่นี้' ไ ไม่ติด แม้ฉันใด. พระตถาคตเกิดแล้วในโลก เจริญแล้วใน 
โลก ย่อมครอบงำโลกอยู่ แต่โลกฉาบทาไม , ได้ ฉันนั้นเหมือนกันแล. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. เผณปีฌฑสูตร 
ว่าด้วยอุปมาขันธ์ ๕ 

[๒๔๒] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ส่งแม่นั้าคงคาใกล้อยุชฌบุรี. ณ ที่นั้นแล 
พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม่นี้ ไ คงคานี้พึงนำ 
กลุ่มฟองนั้าใหญ่มา บุรุษผู้มีจักษุพึงเห็น เพ่ง พิจารณากลุ่มฟองนั้าใหญ่นั้น โดยแยบคาย เมื่อ 
บุรุษนั้นเห็น เพ่ง พิจารณาอยู่โดยแยบคาย กลุ่มฟองนั้านั้น พึงปรากฏเป็นของว่างเปล่า 
หาสาระมิได้เลย สาระในกลุ่มพ่องนั้า พึงมีได้อย่างไร แม้ฉันใด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปอย่าง 
ใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ฯลฯ อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ ภิกษุย่อมเห็น 
เพ่ง พิจารณารูปนั้นโดยแยบคาย เมื่อภิกษุนั้นเห็น เพ่ง พิจารณาอยู่โดยแยบคาย รูปนั้นย่อม 
ปรากฏเป็นของว่างเปล่า หาสาระมิได้ สาระในรูปพึงมีได้อย่างไร ฉันนั้นเหมือนกัน. 

[๒๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อฝนเมล็ดหยาบตกอยู่ในสรทสมัย ฟองนั้าในนั้า ย่อม 
บังเกิดขึ้นและดับไป บุรุษผู้มีจักษุ พึงเห็น เพ่ง พิจารณาพ่องนั้านั้นโดยแยบคาย เมื่อบุรุษนั้น 
เห็น เพ่ง พิจารณาอยู่โดยแยบคาย ฟองนานั้น พึงปรากฏเป็นของว่างเปล่า หาสาระมิได้เลย 
สาระในฟองนั้านั้นพึงมีได้อย่างไร แม้ฉันใด. เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 135 

และปัจจุบัน ฯลฯ อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ ภิกษุย่อมเห็น เพ่ง พิจารณาอยู่โดยแยบคาย 
เวทนานั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่า หาสาระมิได้ สาระในเวทนาพึงมีได้อย่างไร ฉันนั้น 
เหมือนกัน. 

[๒๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนยังอยู่ พยับแดด ย่อมเต้น 
ระยิบระยับในเวลาเที่ยง บุรุษผู้มีจักษุพึงเห็น เพ่ง พิจารณา พยับแดดนั้นโดยแยบคาย เมื่อ 
บุรุษนั้นเห็น เพ่ง พิจารณาอยู่โดยแยบคาย พยับแดดนั้น พึงปรากฏเป็นของว่างเปล่า ฯลฯ 
สาระในพยับแดดพึงมีได้อย่างไร แม้ฉันใด. สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล. 

[๒๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษผู้มีความต้องการด้วยไม้แก่น เสาะหาไม้แก่น เที่ยว 
แสวงหาไม้แก่นอยู่ ถือเอาจอบอันคม พึงเข้าไปสู่ป่า บุรุษนั้นพึงเห็นต้นกล้วยใหญ่ ตรง ใหม่ 
ยังไม , เกิดแก่นในป่านั้น พึงตัดโคนต้นกล้วยนั้นแล้วจึงตัดปลาย แล้วจึงปอกกาบใบออก บุรุษ 
นั้นปอกกาบใบออก ไม , พึงได้แม้กระพี้ในต้นกล้วยใหญ่นั้น จะพึงได้แก่นแต่ที่ไหน บุรุษผู้มีจักษุ 
พึงเห็น เพ่ง พิจารณาอยู่โดยแยบคาย ซึ่งต้นกล้วยใหญ่นั้น เมื่อบุรุษนั้นเห็น เพ่ง พิจารณา 
อยู่โดยแยบคาย ต้นกล้วยใหญ่นั้น พึงปรากฏเป็นของว่างเปล่า หาแก่นมิได้ แก่นในต้นกล้วย 
พึงมีได้อย่างไร แม้ฉันใด. สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ฯลฯ 
อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ ภิกษุย่อมเห็น เพ่ง พิจารณาสังขารนั้นโดยแยบคาย เมื่อภิกษุนั้นเห็น 
เพ่ง พิจารณาอยู่โดยแยบคาย สังขารนั้น ย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่า หาสาระมิได้ สาระใน 
สังขารทั้งหลายพึงมีได้อย่างไร ฉันนั้นเหมือนกันแล. 

[๒๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นักเล่นกลหรือลูกมือนักเล่นกล พึงแสดงกลที่หนทางใหญ่ 
สี่แพร่ง บุรุษผู้จักษุพึงเห็น เพ่ง พิจารณากลนั้นโดยแยบคาย เมื่อบุรุษนั้นเห็น เพ่ง พิจารณา 
อยู่โดยแยบคาย กลนั้น พึงปรากฏเป็นของว่างเปล่า หาสาระมิได้ สาระในกลพึงมีได้อย่างไร 
แม้ฉันใด. วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ฯลฯ อยู่ในที่ 
ไกลหรือในที่ใกล้ ภิกษุย่อมเห็น เพ่ง พิจารณาอยู่โดยแยบคาย เมื่อภิกษุเห็น เพ่ง 
พิจารณาวิญญาณนั้นโดยแยบคาย วิญญาณนั้น ย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่า หาสาระมิได้ 
สาระในวิญญาณพึงมีได้อย่างไร ฉันนั้นเหมือนกันแล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้สดับแล้ว 
เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูป ทั้งในเวทนา ทั้งในสัญญา ทั้งในสังขาร ทั้งในวิญญาณ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 136 

เมื่อเบื่อหน่าย ย่อนคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมี 
ญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่า ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ 1 ได้มี ดังนี้. 

พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ครั้นได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแล้ว จึงได้ตรัสคาถา 
ประพันธ์ต่อไปว่า 

[๒๔๗] พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ แห่งพระอาทิตย์ ทรงแสดงแล้วว่า 
รูปอุปมาด้วยกลุ่มฟองนี้า เวทนาอุปมาด้วยฟองนี้า สัญญาอุปมาด้วย 
พยับแดด สังขารอุปมาด้วยต้นกล้วย และวิญญาณอุปมาด้วยกล. 

ภิกษุย่อมเพ่งพิจารณาเห็นเบญจขันธ์นั้นโดยแยบคายด้วยประการ 
ใดๆ เบญจขันธ์นั้น ย่อมปรากฏเป็นของว่าง เป็นของเปล่า 
ด้วยประการนั้นๆ ก็การละธรรม ๓ อย่าง อันพระพุทธเจ้า ผู้มี 
ปัญญาดังแผ่นดิน ปรารภกายนี้ทรงแสดงแล้ว ท่านทั้งหลาย 
จงดูรูปอันบุคคลทั้งแล้ว. อายุ ไออุ่น และวิญญาณย่อมละ 
กายนี้เมื่อใด เมื่อนั้น กายนี้อันเขาทอดทั้งแล้วย่อมเป็นเหยื่อ 
แห่งสัตว์อื่น หาเจตนามิได้ นอนทับถมแผ่นดิน. นี้เป็น 
ความสืบต่อเช่นนี้นี้เป็นกลสำหรับหลอกลวงคนโง , เบญจขันธ์ 
เพียงดังว่าเพชฌฆาตผู้หนึ่ง เราบอกแล้ว สาระย่อมไม่มีใน 
เบญจขันธ์นี้. ภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วมีสัมปชัญญะ มีสติ 
พึงพิจารณาขันธ์ทั้งหลายอย่างนี้ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน. ภิกษุเมื่อ 
ปรารถนาบทอันไม่จุติ (นิพพาน) พึงละสังโยชน์ทั้งปวง พึงกระทำ 
ที่พึ่งแก , ตนพึงประพฤติ ดุจบุคคลผู้มีศีรษะอันไฟไหม้ดังนี้. 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔. โคมยสูตร 

ว่าด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแห่งขันธ์ ๕ 
[๒๔๘] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ครั้นนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึง 
ที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ รูปอะไรๆ ที่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 137 

เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา จักคงเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้น มีอยู่หรือ 
หนอแล? เวทนาอะไรๆ ฯลฯ สัญญาอะไรๆ ฯลฯ สังขารอะไรๆ ฯลฯ วิญญาณอะไรๆ ที่เที่ยง 
ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา จักคงเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้น มีอยู่หรือหนอแล? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ รูปอะไรๆ ที่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความแปรปรวนเป็น 
ธรรมดา ชักคงเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้น ไม่มีเลย. เวทนาอะไรๆ -.. สัญญาอะไรๆ -.. สังขาร 
อะไรๆ -.. วิญญาณอะไรๆ ที่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา จักคงเที่ยง 
อยู่เสมออย่างนั้น ไม่มีเลย. 

[๒๔๙] ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงหยิบก้อนโคมัยเล็กๆ แล้ว ได้ตรัสกะภิกษุ 
นั้นว่า ดูกรภิกษุ การได้อัดกาพแม้มีประมาณเท่านี้แล เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความแปร 
ปรวนเป็นธรรมดา จักคงเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้น ไม่มี. ล้าแม้การได้อัตภาพมีประมาณเท่านี้ ชัก 
ได้เป็นสภาพเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วไซร้ การอยู่ประพฤติ 
พรหมจรรย์ เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้ก็จะไม่พึงปรากฏ. ก็เพราะเหตุที่การได้อัตภาพมี 
ประมาณเท่านี้เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม , มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ไม่มี ฉะนั้น การอยู่ 
ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ จึงปรากฏ. 

[๒๕๐] ดูกรภิกษุ เรื่องเคยมีมาแล้ว เราได้เป็นขัตติยราชได้รับมุรธาภิเษก. เรานันมี 
นคร ๘๔,๐00 นคร มีกุสาวดีราชธานีเป็นประมุข. มีปราสาท ๘๔,00๐ มีธรรมประสาทเป็นประมุข. 
มีเรือนยอด ๘๔,00๐ มีเรือนยอดมหาพยูหะเป็นประมุข. มีบัลลังก์ ๘๔,๐00 ท่าด้วยงา ท่าด้วย 
แก่นจันทน์แดง ท่าด้วยทอง ท่าด้วยรูปิยะ ลาดด้วยผ้าโกเชาว์ มีขนยาวเกิน ๔ ลงคุลี ลาด 
ด้วยผ้ากัมพลขาว ท่าด้วยขนแกะ มีขนทั้งสองข้าง ลาดด้วยเครื่องลาดท่าด้วยขนแกะมีดอกทึบ 
มีเครื่องลาดอย่างดีท่าด้วยหนังชมด มีเพดานแดง มีหมอนข้างสีแดง. มีช้าง ๘๔,00๐ เชือก มี 
เครื่องประดับท่าด้วยทอง มีธงท่าด้วยทอง ปกปิดด้วยข่ายทอง มีพระยาช้างอุโบสถเป็นประมุข. 

มีม้า ๘๔,๐00 ตัว มีเครื่องประดับท่าด้วยทอง ปกปิดด้วยข่ายทอง มีวลาหกอัสสวราชเป็นประมุข. 

มีรถ ๘๔,๐00 ดัน มีเครื่องประดับท่าด้วยทอง มีธงท่าด้วยทอง ปกปิดด้วยข่ายทอง มีเวชยันต- 
ราชรถเป็นประมุข. มีแก้ว ๘๔,๐00 ดวง มีแก้วมณีเป็นประมุข. มีหญิง ๘๔,00๐ มีนางภัททาเทวี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 138 

เป็นประมุข มีกษัตริย์ ๘๔,๐00 เป็นเหล่าอนุยนต์ มีปริณายกรัตน์เป็นประมุข. มีแม่โคนม 
๘๔,๐00 ตัว ผูกด้วยเชือกป่าน แขวนกระดิ่งโลหะ. มีผ้า ๘๔,00๐ โกฏิ มีลัาทำด้วยเปลือกไม้ 
มีเนื้อละเอียด มีด้าทำด้วยไหมมีเนื้อละเอียด มีด้าทำด้วยขนสัตว์มีเนื้อละเอียด. มีผ้าทำด้วยฝ็ายมี 
เนื้อละเอียด. มีสำรับ ๘๔,00๐ ซึ่งใส่อาหารที่ชนทั้งหลายเชิญไปโดยเฉพาะในเวลาเย็นใน เวลาเช้า. 

[๒๕๑] ดูกรภิกษุ ก็บรรดามหานคร ๘๔,00๐ เหล่านั้นแล นครที่เราครองในสมัยนั้น 
นครเดียวเท่านั้น คือ กุสาวดีราชธานี. บรรดาปราสาท ๘๔,๐00 เหล่านั้นแล ปราสาทที่เรา 
ครองในสมัยนั้น ปราสาทเดียวเท่านั้น คือ ธรรมปราสาท. บรรดาเรือนยอด ๘๔,๐00 เหล่านั้น 
แล เรือนยอดที่เราครองในสมัยนั้น หลังเดียวเท่านั้น คือ เรือนยอดมหาพยูหะ. บรรดาบัลลังก์ 
๘๔,๐00 เหล่านั้นแล บัลลังก์ที่เราใช้ในสมัยนั้น บัลลังก์เดียวเท่านั้น คือ บัลลังก์ที่ทำด้วยงา 
ทำด้วยแก่นจันทน์แดง ทำด้วยทอง หรือทำด้วยรูปิยะ. บรรดาช้าง ๘๔,00๐ เชือกเหล่านั้นแล 
ช้างที่เราทรงในสมัยนั้นเชือกเดียวเท่านั้น คือ พระยาช้างชื่ออุโบสถ. บรรดาม้า ๘๔,๐00 ตัว 
เหล่านั้นแล ม้าที่เราทรงสมัยนั้น ๑ ม้าเท่านั้น คือ วลหกอัสสวราช. บรรดารถ ๘๔,๐00 
เหล่านั้นแล รถที่เราทรงในสมัยนั้นคันเดียวเท่านั้น คือ รถเวชยันต์. บรรดาหญิง ๘๔,00๐ 
เหล่านั้นแล หญิงที่เรายกย่องในสมัยนั้นคนเดียวเท่านั้น คือ นางกษัตริย์หรือหญิงที่มีกำเนิด 
จากกษัตริย์และพราหมณ์. บรรดาผ้า ๘๔,00๐ โกฏิ เหล่านั้นแล ด้าที่เรานุ่งห่มในสมัยนั้นคู่เดียว 
เท่านั้น คือ ผ้าท่าด้วยเปลือกไม้มีเนื้อละเอียด ผ้าท่าด้วยไหมมีเนื้อละเอียด ผ้ากัมพลมีเนั้อละเอียด 
หรือผ้าท่าด้วยฝ็ายมีเนื้อละเอียด บรรดาสำหรับ ๘๔,๐00 สำหรับซึ่งใส่ข้าวสุกที่หุงจากข้าวสาร 
๑ ทะนานเป็นอย่างยิ่ง และแกงกับอันพอเหมาะแก่ข้าวนั้นที่เราบริโภค สำรับเดียวเท่านั้น. 

ดูกรภิกษุ สังขารทั้งปวงนั้น เป็นอดีต ดับไปแล้ว แปรปรวนไปแล้ว ด้วยประการดังนี้แล 
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้แล สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้แล สังขารทั้งหลายทั้งปวง 
เว้นจากลมอัสสาสะอย่างนี้แล. ก็ลักษณะอันไม่เที่ยงนี้ควรทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่าย ควรเพื่อจะ 
คลายกำหนัด ควรเพื่อจะพ้นไปเพียงไรในสังขารทั้งปวง. 

จบ สูตรที่ ๔. 

๕. นขสิขสูตร 

ว่าด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแห่งขันธ์ ๕ 
[๒๕๒] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุนั้นนั่งแล้ว ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 139 

ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ รูปอะไรๆ ที่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม , มีความแปร 
ปรวนเป็นธรรมดา จักคงเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้น มีอยู่หรือหนอแล? เวทนาอะไรๆ ฯลฯ สัญญา 
อะไรๆ ฯลฯ สังขารอะไรๆ ฯลฯ วิญญาณอะไรๆ ที่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความแปร 
ปรวนเป็นธรรมดา จักคงเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้น มีอยู่หรือหนอแล? พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรภิกษุรูปอะไรๆ ที่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา จักเที่ยงอยู่เสมอ 
อย่างนั้นไม่มีเลย. เวทนาอะไรๆ ... สัญญาอะไรๆ ... สังขารอะไรๆ ... วิญญาณอะไรๆ 
ที่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา จักคงเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้น ไม่มีเลย. 

[๒๕๓] ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงช้อนฝ่นนิดหน่อยด้วยปลายเล็บแล้ว ตรัส 
กะภิกษุนั้นว่า ดูกรภิกษุ แม้รูปมีประมาณเท่านี้แล เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความแปรปรวน 
เป็นธรรมดา จักคงเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้น ไม , มี. ถ้าว่ารูปแม้มีประมาณเท่านี้ ชักได้เป็นของ 
เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วไซร้ การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ 
เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้ ก็จะไม่พึงปรากฏ. ก็เพราะเหตุที่รูปแม้มีประมาณเท่านี้แล เป็นของ 
เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ไม่มี ฉะนั้น การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ 
เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ จึงปรากฏ. เวทนาแม้มีประมาณเท่านี้แล ฯลฯ วิญญาณแม้มีประมาณ 
เท่านี้แล เป็นของเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา จักคงเที่ยงอยู่เสมอ 
อย่างนั้น ไม่มี. ถ้าแม้ว่าวิญญาณมีประมาณเท่านี้ จักเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความแปรปรวน 
เป็นธรรมดาแล้วไซร้ การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้ ก็จะไม , พึงปรากฏ. 
ก็เพราะเหตุที่วิญญาณแม้มีประมาณเท่านี้แล เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความแปรปรวนเป็น 
ธรรมดา ไม่มี ฉะนั้น การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบจึงปรากฏ. 

[๒๕๔] ดูกรภิกษุ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 140 

พ. ดูกรภิกษุ เพราะเหตุนั้นแหละ อริยสาวกผู้ได้แล้วเห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ รู้ชัดว่า 
ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ 1 ได้มี. 

จบ สูตรที่ ๕. 

๖. สามุททกสูตร 

ว่าด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแห่งขันธ์ ๕ 
[๒๕๕] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูล 
ถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ รูปอะไรๆ ที่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความ 
แปรปรวนเป็นธรรมดา จักคงเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้น มีอยู่หรือหนอแล? เวทนาอะไรๆ ฯลฯ 
สัญญาอะไรๆ ฯลฯ สังขารอะไรๆ ฯลฯ วิญญาณอะไรๆ ที่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม , มี 
ความแปรปรวนเป็นธรรมดา จักคงเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้น มีอยู่หรือหนอแล? พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ รูปอะไรๆ ที่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม , มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา จักคง 
เที่ยงอยู่เสมออย่างนั้น ไม , มีเลย. เวทนาอะไรๆ ฯลฯ สัญญาอะไรๆ ฯลฯ สังขารอะไรๆ 
ฯลฯ วิญญาณอะไรๆ ที่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา จักคงเที่ยงอยู่ 
อยู่เสมออย่างนั้น ไม่มีเลย. 

จบ สูตรที่ ๖. 

๗. คัททูลสูตรที่ ๑ 

ว่าด้วยอุปมาขันธ์ ๕ ด้วยเสาล่ามสุนัข 

[๒๕๖] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้มีที่สุดเบื้องต้น เบื้องปลาย 
รู้ไม , ได้แล้ว ที่สุดเบื้องต้น ย่อมไม่ปรากฏสำหรับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้น มี 
ตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ ท่องเที่ยวไปมาอยู่. มหาสมุทรยังมีสมัยเหือดแห้งไม่เป็นมหาสมุทร. 
แต่เราไม , กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ ท่อง 
เที่ยวไปมาอยู่จะกระทำที่สุดทุกข์ได้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขุนเขาสิเนรุยังมีสมัยที่ถูกไฟไหม้พินาศ 
ไปมีอย่ไม่ได้. แต่เรากล่าวไม่ได้ถึงการกระทำที่สดทกข์แห่งสัตว์ทั้งหลายผมอวิชชาเป็นเครื่องกาง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 141 

กั้น มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบ ท่องเที่ยวไปมาอยู่. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แผ่นดินใหญ่ยังมีสมัย 
ที่ถูกไฟไหม้ พินาศไป มีอยู่ไม , ได้. แต่เรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้น มี 
ตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ ท่องเที่ยวไปมาอยู่ จะกระท่าที่สุดทุกข์ได้. 

[๒๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเชือก ถูกล่ามไว้ที่หลักหรือเสาอันมั่นคง 
ย่อมวิ่งวนเวียนหลักหรือเสานั้นเอง แม้ฉันใด. ปุถุชนผู้ไม , ได้สดับ ฉันนั้นเหมือนกันแล ไม , ได้ 
เห็นพระอริยเจ้า ไม่ฉลาดในอริยธรรม ไม , ได้รับแนะนำในอริยธรรม ไม , ได้เห็นสัตบุรุษ ไม่ฉลาด 
ในสัปปุริสธรรม ไม , ได้รับแนะนำในสัปปุริสธรรม ย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตน เห็นตนมีรูป 
เห็นรูปในตน หรือเห็นตนในรูป ย่อมตามเห็นเวทนา -.. เห็นสัญญา ... เห็นสังขาร ... เห็นวิญญาณ 
โดยความเป็นตน เห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน หรือเห็นตนในวิญญาณ เขาย่อมแล่น 
วนเวียนรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้นเอง เมื่อเขาแล่นวนเวียนรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณอยู่ ย่อมไม่พ้นไปจากรูป ไม , พ้นไปจากเวทนา ไม่พ้นไปจากสัญญา ไม่พ้นไป 
จากสังขาร ไม , พ้นไปจากวิญญาณ ไม่พ้นไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 
อุปายาส เรากล่าวว่าย่อมไม , พ้นไปจากทุกข์. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับ ได้เห็น 
พระอริยเจ้า ฉลาดในอริยธรรม ได้รับแนะนำดีแล้วในอริยธรรม ได้เห็นสัตบุรุษ ฉลาดใน 
สัปปุริสธรรม ได้รับแนะนำดีแล้ว , ในสัปปุริสธรรม ย่อมไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นตน -.. 

ไม่พิจารณาเห็นเวทนา โดยความเป็นตน -.. ไม่พิจารณาเห็นสัญญา โดยความเป็นตน -.. ไม่พิจารณา 
เห็นสังขาร โดยความเป็นตน -.. ไม , พิจารณาเห็นวิญญาณ โดยความเป็นตน ไม , เห็นตนมีวิญญาณ 
ไม่เห็นวิญญาณในตน หรือไม , เห็นตนในวิญญาณ อริยสาวกนั้นย่อมไม่แล่นวนเวียนรูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ อริยสาวกนั้นเมื่อไม , แล่นวนเวียนรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
ย่อมพ้นจากรูป พ้นจากเวทนา พ้นจากสัญญา พ้นจากสังขาร พ้นจากวิญญาณ พ้นจากชาติ 
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เรากล่าวว่า ย่อมพ้นไปจากทุกข์. 

จบ สูตรที่ ๗. 

๘. ลัททูลสูตรที่ ๒ 

ว่าด้วยอุปมาขันธ์ ๕ ด้วยเสาล่ามสุนัข 

[๒๕๘] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้ที่สุด เบื้องต้น เบื้องปลายรู้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 142 

ไม , ได้แล้ว ที่สุดเบื้องต้น ย่อมไม่ปรากฏแก , สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้น มีตัณหาเป็น 
เครื่องประกอบไว้ ท่องเที่ยวไปมาอยู่. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเชือก ถูกล่ามไว้ 
ที่หลักหรือเสาอันมั่นคง ล้าแม้มันเดิน มันก็ย่อมเดินใกล้หลักหรือเสานั้นเอง ถ้าแม้มันยืน 
มันก็ย่อมยืนใกล้หลักหรือเสานั้นเอง ล้าแม้มันนั่ง มันก็ย่อมนั่งใกล้หลักหรือเสานั้นเอง ล้าแม้ 
มันนอน มันก็ย่อมนอนใกล้หลักหรือเสานั้นเอง แม้ฉันใด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม , ได้ 
สดับ ฉันนั้นเหมือนกันแล ย่อมตามเห็นรูปว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา 
ย่อมตามเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา. 
ปุถุชนนั้น ล้าแม้เดิน เขาก็ย่อมเดินใกล้อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้นั้นเอง ล้าแม้ยืน เขาก็ย่อมยืน 
ใกล้อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้นั้นเอง ล้าแม้นั่ง เขาก็ย่อมนั่งใกล้อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้นั้นเอง 
ล้าแม้นอน เขาย่อมนอนใกล้อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้นั้นเอง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น 
แล เธอทั้งหลาย พึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆ ว่า ชิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะ โทสะ โมหะ 
สิ้นกาลนาน. 

ว่าด้วยความเศร้าหมองและผ่องแผ้วของจิต 
[๒๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ย่อมเศร้าหมองเพราะชิตเศร้าหมอง สัตว์ 
ทั้งหลายย่อมบริสุทธ เพราะจิตผ่องแผ้ว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภาพนิทรรศการนั้น เธอทั้งหลาย 
เห็นแล้วหรือ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า เห็นแล้วพระเจ้าข้า. 

พ. ภาพนิทรรศการแม้นั้นแล ช่างเขียนคิดแล้วด้วยจิตนั่นแหละ. ชิตนั้นแหละ วิจิตร 
กว่าภาพนิทรรศการแม้นั้น. เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลาย พึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆ ว่า จิตนี้ 
เศร้าหมองด้วย ราคะ โทสะ โมหะ สิ้นกาลนาน. สัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมอง เพราะชิต 
เศร้าหมอง สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ” , เพราะชิตผ่องแผ้ว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่พิจารณา 
เห็นหมู , สัตว์อื่นแม้เพียงหมู , หนึ่ง ซึ่งวิจิตรเหมือนอย่างสัตว์ดิรัจฉานทั้งหลายนี้เลย. ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย สัตว์ดิรัจฉานแม้เหล่านี้แล คนคิดด้วยชิตนั่นแหละ. จิตนั่นแหละวิชิตรกว่าสัตว์ 
ดิรัจฉานแม้เหล่านั้น. เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆ ว่า จิตนี้ 
เศร้าหมองแล้วด้วยราคะ โทสะ โมหะ สิ้นกาลนาน. สัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมอง เพราะชิต 
เศร้าหมอง สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธ เพราะชิตผ่องแผ้ว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ช่างย้อมหรือช่าง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 143 

เขียน เมื่อมีเครื่องย้อมก็ดี ครั่งก็ดี ขมิ้นก็ดี สีเขียวก็ดี สีแดงก็ดี พึงเขียนรูปสตรีหรือรูป 
บุรุษ มีอวัยวะใหญ่น้อยครบทุกส่วนลงที่แผ่นกระดานเกลี้ยงเกลา หรือที่ฝา หรือที่แผ่นผ้า แม้ 
ฉันใด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม , ได้สดับ ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อจะให้เกิด ย่อมยังรูปนั่น 
แหละให้เกิด เมื่อจะให้เกิด ย่อมยังเวทนานั่นแหละให้เกิด เมื่อจะให้เกิด ย่อมยังสัญญานั่น 
แหละให้เกิด เมื่อจะให้เกิด ย่อมยังสังขารนั่นแหละให้เกิด เมื่อจะให้เกิด ย่อมยังวิญญาณ 
นั่นแหละให้เกิด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่ 
เที่ยง? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. เพราะเหตุนั้นแล ฯลฯ อริยสาวกผู้ได้สดับ เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ รู้ชัดว่า ฯลฯ กิจอื่น 
เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี. 

จบ สูตรที่ ๘. 

๙. นาวาสูตร 

ว่าด้วยการสินและไม่สินไปแห่งอาสวะ 

[๒๖๐] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะของผู้ 
รู้อยู่เห็นอยู่เราไม , กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะของผู้ไม , รู้ ไม , เห็น.ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อ 
บุคคลรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไร จึงมีความสิ้นแห่งอาสวะ. เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ว่า รูปดังนี้ความ 
เกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ ความดับแห่งรูปดังนี้ เวทนาดังนี้ -.. สัญญาดังนี้ -.. สังขารดังนี้ -.. วิญญาณ 
ดังนี้ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณดังนี้ ความดับแห่งวิญญาณดังนี้จึงมีความสิ้นไปแห่งอาสวะ. 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่อย่างนี้แล จึงมีความสิ้นไปแห่งอาสวะ. 

[๒๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไม่ประกอบภาวนานุโยคอยู่ จะพึงเกิดความ 
ปรารถนาอย่างนี้ว่า ไฉนหนอ ขอจิตของเราพึงพ้นจากอาสวะ เพราะไม , ถือนั่น ดังนี้ ก็จริงอยู่ 
ถึงอย่างนั้น ชิตของเธอย่อมไม่พ้นไปจากอาสวะเพราะไม , ถือนั่นได้เลย. ข้อนั้นเพราะเหตุไร ข้อ 
นั้นพึงกล่าวได้ว่า เพราะเธอไม , อบรม เพราะไม , อบรมอะไร เพราะไม , อบรมสติปัฏฐาน ๔ เพราะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 144 

ไม , อบรมสัมมัปปธาน ๔ เพราะไม , อบรมอิทธิบาท ๔ เพราะไม , อบรมอินทรีย์ ๕ เพราะไม , อบรม 
พละ ๕ เพราะไม , อบรมโพชฌงค์ ๗ เพราะไม , อบรมอริยมรรคมีองค์ ๘. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไข่ไก่ 
๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ไข่เหล่านั้นพึงเป็นของอันแม่ไก่ไม , นอนทับด้วยดี ไม่กกด้วยดี 
ไม่ฟิกด้วยดี แม่ไก , นั้นถึงจะเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่า ไฉนหนอ ขอลูกของเราพึงทำลายเปลือก 
ไข่ด้วยปลายเล็บเท้า หรือด้วยจะงอยปากออกมาโดยความสวัสดี ดังนี้ก็จริง ถึงอย่างนั้น ลูกไก่ 
เหล่านั้นก็ไม่สามารถจะทำลายเปลือกไข่ด้วยปลายเล็บเท้า หรือด้วยจะงอยปาก ออกมาโดยความ 
สวัสดีได้. ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร นั้งนั้เพราะไข่ไก่ ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟองนั้น อันแม่ไก่ไม , 
นอนทับด้วยดี ไม่กกด้วยดี ไม่ฟิกด้วยดี แท้ฉันใด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไม่ประกอบ 
ภาวนานุโยคอยู่ ฉันนั้นเหมือนกันแล ถึงจะเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่า ไฉนหนอ ขอจิต 
ของเราพึงพ้นจากอาสวะ เพราะไม , ลือมื่น ดังนั้ก็จริง ถึงอย่างนั้น จิตของเธอย่อมไม่พ้นไปจาก 
อาสวะเพราะไม , ลือมื่นได้เลย. ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร ข้อนั้นพึงกล่าวได้ว่า เพราะเธอไม , อบรม 
เพราะเธอไม , อบรมอะไร เพราะไม , อบรมสติปัฏฐาน ๔ เพราะไม , อบรมสัมมัปปธาน ๔ เพราะไม่ 
อบรมอิทธิบาท ๔ เพราะไม , อบรมอินทรีย์ ๕ เพราะไม่อบรมพละ ๕ เพราะไม , อบรมโพชฌงค์ ๗ 
เพราะไม , อบรมอริยมรรคมีองค์ ๘. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุประกอบภาวนานุโยคอยู่ ถึงจะไม่ 
เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่า ไฉนหนอ ขอจิตของเราพึงพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมื่น ดังนั้ก็จริง 
อยู่ ถึงอย่างนั้น ชิตย่อมพ้นจากอาสวะเพราะไม , ลือมื่น. ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร ข้อนั้นพึงกล่าว 
ได้ว่า เพราะเธออบรม เพราะอบรมอะไร เพราะอบรมสติปัฏฐาน ๔ เพราะอบรมสัมมัปปธาน ๔ 
เพราะอบรมอิทธิบาท ๔ เพราะอบรมอินทรีย์ ๕ เพราะอบรมพละ ๕ เพราะอบรมโพชฌงค์ ๗ 
เพราะอบรมอริยมรรคมีองค์ ๘. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไข่ไก่ ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ไข่ 
เหล่านั้นอันแม่ไก่นอนทับด้วยดี กกด้วยดี ฟิกด้วยดี แม่ไก , นั้นถึงจะไม่เกิดความปรารถนาอย่าง 
นี้ว่า ไฉนหนอ ขอลูกของเราพึงทำลายเปลือกไข่ด้วยปลายเล็บเท้า หรือด้วยจะงอยปาก ออกมา 
โดยสวัสดีดังนั้ก็จริงอยู่ ถึงอย่างนั้น ลูกไก่เหล่านั้นสามารถทำลายเปลือกไข , ด้วยปลายเล็บเท้าหรือ 
ด้วยจะงอยปาก ออกมาโดยสวัสดี. ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร ทั้งนี้เพราะไข่ไก , ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง 
หรือ ๑๒ ฟองนั้น อันแม่ไก , นอนทับด้วยดี กกด้วยดี ฟิกด้วยดี แท้ฉันใด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อภิกษุประกอบภาวนานุโยคอยู่ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ถึงจะไม่เกิดความปรารถนาอย่างนั้วำ 
ไฉนหนอ ขอจิตของเราพึงพ้นจากอาสวะเพราะไม , ลือมื่น ดังนี้ก็จริงอยู่ ถึงอย่างนั้น จิตของเธอ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 145 

ย่อมพ้นจากอาสวะเพราะไม , ถือมั่น. ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร ข้อนั้นพึงกล่าวได้ว่า เพราะว่าเธอ 
อบรม เพราะอบรมอะไร เพราะอบรมสติปัฏฐาน ๔ เพราะอบรมสัมมัปปธาน ๔ เพราะอบรม 
อิทธิบาท ๔ เพราะอบรมอินทรีย์ ๕ เพราะอบรมพละ ๕ เพราะอบรมโพชฌงค์ ๗ เพราะอบรม 
อริยมรรคมีองค์ ๘. 

[๒๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รอยนิ้วมือย่อมปรากฏ หรือรอยนิ้วหัวแม่มือย่อมปรากฏ 
ที่ด้ามมีดของนายช่างไม้ หรือลูกมือของนายช่างไม้ แต่นายช่างไม้หรือลูกมือของนายช่างไม้นั้น 
หารู้ไม , ว่า วันนี้ด้ามมีดของเราสึกไปประมาณเท่านี้วานนี้สึกไปประมาณเท่านี้วันก่อนๆ สึกไป 
ประมาณเท่านี้นายช่างไม้หรือลูกมือของนายช่างไม้นั้น มีความรู้แต่ว่า สึกไปแล้ว โดยแท้แล 
แม้ฉันใด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุประกอบภาวนานุโยคอยู่ หารู้ไม่ว่า วันนี้อาสวะทั้งหลาย 
ของเราสิ้นไปแล้วประมาณเท่านี้วานนี้สิ้นไปแล้วประมาณเท่านี้หรือวันก่อนๆ สิ้นไปแล้ว 
ประมาณเท่านี้ก็จริง ถึงอย่างไรนั้น เมื่ออาสวะสิ้นไปแล้ว เธอก็มีความรู้แต่ว่าสิ้นไปแล้วๆ ฉัน 
นั้นเหมือนกันแล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรือที่เขาผูกด้วยพรวน แล่นไปในสมุทร จมลงในนั้า 
สิ้น ๖ เดือน โดยเหมันตสมัย เขาเข็นขึ้นบก พรวนเหล่านั้นถูกลมและแดดกระทบแล้ว ถูก 
ฝนตกรดแล้วย่อมผุ และเ! เอย โดยไม่ยากเลย ฉันนั้นเหมือนกันแล. 

จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. สัญญาสูตร 
ว่าด้วยการเจริญอนิจจสัญญา 

[๒๖๓] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว 
กระท่าให้มากแล้ว ย่อมครอบงำกามราคะทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำรูปราคะทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำ 
ภวราคะทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำอวิชชาทั้งปวงได้ ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะทั้งปวงได้. ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ในสรทสมัย ชาวนาเมื่อไถนาด้วยไถกันใหญ่ ย่อมไถท่าลายความสืบต่อแห่งราก (หญ้า) 
ทกชนิด แม้ฉันใด. อนิจจสัฌฌา อันบคคลเจริฌแล้ว กระท่าให้มากแล้ว ย่อมครอบงำ กาม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 146 

ราคะทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำ รูปราคะทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำภวราคะทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำ 
อวิชชาทั้งปวงได้ ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะทั้งปวงได้ ฉันนั้นเหมือนกันแล. 

[๒๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนเกี่ยวหญ้ามุงกระต่าย เกี่ยวหญ้ามุงกระต่ายแล้ว จับ 
ปลาย เขย่า ฟาด สลัดออก แม้ฉันใด. อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว ฯลฯ ฉันนั้น 
เหมือนกันแล. 

[๒๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพวงมะม่วงขาดจากขั้ว ในมะม่วงเหล่านั้น มะม่วง 
เหล่าใดเนื่องด้วยขั้ว มะม่วงเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเป็นของหลุดไปตามขั้วมะม่วงนั้น แม้ฉันใด. 
อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ฯลฯ ฉันนั้นเหมือนกันแล. 

[๒๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กลอนใดๆ แห่งเรือนยอด กลอนทั้งหมดนั้นไปสู่ยอด 
น้อมไปที่ยอด ประชุมลงที่ยอด ยอด ชนทั้งหลายกล่าวว่า เลิศกว่ากลอนเหล่านั้น แม้ฉันใด. 
อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว ฯลฯ ฉันนั้นเหมือนกันแลฯ 

[๒๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม้มีกลิ่นที่รากใดๆ ไม้กะลำพัก ชนทั้งหลายกล่าวว่า 
เลิศกว่าไม้มีกลิ่นที่รากเหล่านั้น แม้ฉันใด. อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว ฉันนั้นเหมือน 
กันแล. 

[๒๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม้มีกลิ่นที่แก่นใดๆ จันทน์แดง ชนทั้งหลายกล่าวว่า 
เลิศกว่าไม้ที่มีกลิ่นเหล่านั้น แม้ฉันใด. อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว ฯลฯ ฉันนั้นเหมือน 
กันแล. 

[๒๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม้มีกลิ่นที่ดอกใดๆ มะลิ ชนทั้งหลายกล่าวว่า เลิศกว่าไม้มี 
กลิ่นที่ดอกเหล่านั้น แม้ฉันใด. อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว ฯลฯ ฉันนั้นเหมือนกันแล. 

[๒๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชาผู้น้อยใดๆ ทั้งหมดนั้น ย่อมเป็นผู้เสด็จไปตาม 
(คล้อยตาม) พระเจ้าจักรพรรดิ พระเจ้าจักรพรรดิ ชนทั้งหลายย่อมกล่าวว่า เลิศกว่าพระราชาผู้ 
น้อยเหล่านั้น แม้ฉันใด. อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว ฯลฯ ฉันนั้นเหมือนกันแล. 

[๒๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แสงดาวทั้งหลาย ชนิดใดชนิดหนึ่ง แสงดาวทั้งหมดนั้น 
ไม , ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งแสงพระจันทร์ แสงพระจันทร์ ชนทั้งหลายกล่าวว่า เลิศกว่าแสงดาว 
เหล่านั้น แม้ฉันใด. อนิจจสัฌฌา อันบคคลเจริฌแล้ว ฯลฯ ฉันนั้นเหมือนกันแล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 147 

[๒๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสรทสมัย ท้องฟ้าบริสุทธิ” , ปราศจากเมฆ พระอาทิตย์ 
ขึ้นไปสู่ท้องฟ้า ย่อมส่องแสงและแผดแสงไพโรจน์ กำจัดความมืดอันอยู่ในอากาศทั่วไป 
แม้ฉันใด. อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมครอบงำกามราคะทั้งปวง 
ได้ ย่อมครอบงำรูปราคะทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำภวราคะทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำอวิชชาทั้งปวงได้ 
ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะได้ทั้งหมด ฉันนั้นเหมือนกันแล. 

[๒๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร? กระทำให้ 
มากแล้วอย่างไร? จึงครอบงำกามราคะทั้งปวง ฯลฯ ถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะได้หมด. อนิจจ 
สัญญา อันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ กระทำให้มากแล้วอย่างนี้ว่า รูปดังนี้ความเกิดแห่งรูปดังนี้ 
ความดับแห่งรูปดังนี้. เวทนาดังนี้ -.. สัญญาดังนี้ -.. สังขารดังนี้ -.. วิญญาณดังนี้ ความเกิดขึ้น 
แห่งวิญญาณดังนี้ความดับแห่งวิญญาณดังนี้ ย่อมครอบงำกามราคะทั้งปวงได้ ฯลฯ ถอนขึ้น 
ซึ่งอัสมิมานะได้ทั้งหมด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว 
อย่างนี้แล ย่อมครอบงำกามราคะทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำรูปราคะทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำภวราคะ 
ทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำอวิชชาทั้งปวงได้ ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะได้หมด. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 

จบ ปุปผวรรคที่ ๕. 


รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 
๑. นทีสูตร ๖.สามุททกสูตร 
๒.ปุปผสูตร ๗.คัททูลสูตรที่๑ 
๓. เผณปิฌฑสูตร ๘. คัททูลสูตรที่ ๒ 
๔. โคมยสูตร ๙. นาวาสูตร 
๕.นขสิ 1 ขสูตร ๑๐.สัญญาสูตร. 

จบ มัชฌิมปัณณาสก์. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 148 

รวมวรรคที่มีในมูลปัณณาสก์นี้ คือ 
๑. อุปายวรรค ๒.อรหันตวรรค ๓. ขัชชนิยวรรค ๔.เถรวรรค 
๕. ปุปผวรรค รวม ๕ วรรค ทุติยปัณณาสก์ก็เรียกในขันธสังยุตนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 149 

จุลปัณณาสก์ 
อันตวรรคที่ ๑ 
๑. อันตสูตร 

ว่าด้วยส่วนคือสักกายะ ๔ 

[๒๗๔] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้: 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิฌฑิก 
เศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ส่วน ๔ อย่างเหล่านี้. ส่วน ๔ อย่างเป็นไฉน? ส่วนคือสักกายะ ๑ ส่วนคือสักกายสมุทัย ๑ 
ส่วนคือสักกายนิโรธ ๑ ส่วนคือสักกายนิโรธคามินิปฏิปทา ๑. 

[๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ส่วนคือสักกายะเป็นไฉน? ส่วนคือสักกายะนั้น ควร 
จะกล่าวว่า อุปาทานขันธ์ ๕ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน? อุปาทานขันธ์ ๕ นั้น ได้แก่ อุปา 
ทานขันธ์คือรูป ๑ อุปาทานขันธ์คือเวทนา ๑ อุปาทานขันธ์คือสัญญา ๑ อุปาทานขันธ์คือ 
สังขาร ๑ อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ส่วนคือสักกายะ. 

[๒๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ส่วนคือสักกายสมุทัยเป็นไฉน? ส่วนคือสักกายสมุทัยนั้น 
คือ ตัณหาอันนำให้เกิดในภพใหม่ ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน มี 
ปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรืออารมณ์นั้นๆ. ได้แก่กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ส่วนคือสักกายสมุทัย. 

[๒๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ส่วนคือสักกายนิโรธเป็นไฉน? ส่วนคือสักกายนิโรธนั้น 
คือ ความดับโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแล ด้วยมรรค คือ วิราคะ ความสละ ความสละคืน 
ความหลุดพ้น ความไม่มีอาลัย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ส่วนคือสักกายนิโรธ. 

[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ส่วนคือสักกายนิโรธคามินิปฏิปทาเป็นไฉน? ส่วนคือสัก 
กายนิโรธคามินิปฏิปทานั้น ได้แก่อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสัง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 150 

กัปปะ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑. 

สัมมาสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ส่วนคือสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา. ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ส่วน ๔ อย่างนี้แล. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. ทุกขสูตร 
ว่าด้วยอริยสัจธรรม 

[๒๗๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ 
และทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟ้ง. 

[๒๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกข์เป็นไฉน? คำว่า ทุกข์นั้น ควรจะกล่าวว่า อุปาทาน 
ขันธ์ ๕. อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน? คือ อุปาทานขันธ์คือรูป ๑ อุปาทานขันธ์คือเวทนา ๑ 
อุปาทานขันธ์คือสัญญา ๑ อุปาทานขันธ์คือสังขาร ๑ อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ ๑. ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทุกข์. 

[๒๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขสมุทัยเป็นไฉน? คือ ตัณหาอันนำให้เกิดในภพใหม่ 
ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน มีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรืออารมณ์ 
นั้นๆ. คือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทุกขสมุทัย. 

[๒๘๒] ดูกรภิกษุทังหลาย ก็ทุกขนิโรธเป็นไฉน? คือความดับโดยไม , เหลือแห่งตัณหา 
นั่นแล ด้วยมรรค คือ วิราคะ ความสละ ความสละคืน ความหลุดพ้น ความไม่มีความอาลัย. 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทุกขนิโรธ. 

[๒๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาเป็นไฉน? คืออริยมรรคประกอบ 
ด้วยองค์ ๘ นี้ กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทุกข 
นิโรธคามินิปฏิปทา. 

จบ สูตรที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 151 


๓. สักกายสูตร 


ว่าด้วยสักกายะตามแนวอริยสัจธรรม 

[๒๘๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสักายะ สักกายสมุทัย 
สักกายนิโรธ และสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟ้ง. 

[๒๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายะเป็นไฉน? คำว่าสักกายะนั้น ควรจะกล่าวว่า 
อุปาทานขันธ์ ๕. อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน? อุปาทานขันธ์ ๕ นั้น ได้แก่ อุปาทานขันธ์คือรูป 
ฯลฯ อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า สักกายะ. 


[๒๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายสมุทัยเป็นไฉน? สักกายสมุทัยนั้นคือ ตัณหา 


อันนำให้เกิดในภพใหม่ ประกอบด้วยความกำหนัด ด้วยอำนาจความเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือ 
อารมณ์นั้น. กล่าวคือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า 


สักกายสมุทัย. 

[๒๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายนิโรธเป็นไฉน? คือความดับโดยไม , เหลือแห่ง 
ตัณหานั้นแล ด้วยมรรค คือ วิราคะ ความสละ ความสละคืน ความหลุดพ้น ความไม , อาลัย. 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า สักกายนิโรธ. 

[๒๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นไฉน? คือ อริยมรรค 
ประกอบด้วยองค์ ๘ นี้ กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า 
สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา. 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔. ปริญเญยยตสูร 
ว่าด้วยธรรมที่ควรกำหนดรู้ 

[๒๘๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรกำหนดรู้ ความ 
กำหนดรู้ และบุคคลผู้กำหนดรู้แล้ว แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟ้ง. 

[๒๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรกำหนดรู้เป็นไฉน? คือ รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร ริฌฌาณ. ดกรภิกษทั้งหลาย นี้เรียกว่า ธรรมที่ควรกำหนดร้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 152 

[๒๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกำหนดรู้เป็นไฉน? ความสิ้นไปแห่งราคะ ความสิ้น 
ไปแห่งโทสะ ความสิ้นไปแห่งโมหะ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ความกำหนดรู้. 

[๒๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้กำหนดรู้แล้วเป็นไฉน? บุคคลผู้กำหนดรู้แล้ว 
ควรจะกล่าวว่าพระอรหันต์ กล่าวคือ ท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้ 
เรียกว่า บุคคลผู้กำหนดรู้แล้ว. 

จบ สูตรที่ ๔. 

๕. สมณสูตร ๑ 

ว่าด้วยผู้ไม , ควรและผู้ควรยกย่องว่าเป็นสมณพราหมณ์ 

[๒๙๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้. อุปาทานขันธ์ 
๕ เป็นไฉน? ได้แก่อุปาทานขันธ์คือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธ์คือ วิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ไม , รู้ซัดซึ่งคุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทาน 
ขันธ์ ๕ เหล่านี้ตามความเป็นจริง. สมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้นั้น ยอมไม , ได้รับยกย่องว่า 
เป็นสมณะในหมู่สมณะ และไม , ได้รับยกย่องว่า เป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ อนึ่ง ท่านเหล่านั้น 
ท่าให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ หรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ ด้วยปัญญา 
อันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ไม , ได้. 

[๒๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด เหล่าหนึ่ง ย่อมรู้ซัดซึ่ง 
คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ตามความเป็นจริง. สมณะหรือ 
พราหมณ์เหล่านี้นั้นแล ย่อมได้รับยกย่องว่า เป็นสมณะในหมู่สมณะ และได้รับยกย่องว่า 
เป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ อนึ่ง ท่านเหล่านั้นย่อมท่าให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ 
หรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ได้. 

จบ สูตรที่ ๕. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 153 

๖. สมณสูตรที่ ๒ 

ว่าด้วยผู้ไม่ควรยกย่องว่าเป็นสมณพราหมณ์ 
[๒๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้. อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน? 

ได้แก่ อุปาทานขันธ์คือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือ 
พราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ไม , รู้ซัดซึ่งเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออก 
แห่งอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ตามความเป็นจริง. สมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้นั้น ย่อมไม , ได้รับ 
ยกย่องว่า เป็นสมณะในหมู , สมณะ และไม , ได้รับยกย่องว่า เป็นพราหมณ์ในหมู , พราหมณ์ อนึ่ง 
ท่านเหล่านั้นย่อมทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ หรือประโยชน์แห่งความเป็น 
พราหมณ์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ไม , ได้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ซัดซึ่งเหตุเกิด ความ 
ดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ตามความเป็นจริง. สมณะ 
หรือพราหมณ์เหล่านี้นั้นแล ย่อมได้รับยกย่องว่า เป็นสมณะในหมู , สมณะ และได้รับยกย่องว่า 
เป็นพราหมณ์ในหมู , พราหมณ์ อนึ่ง ท่านเหล่านั้นย่อมท่าให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ 
หรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ได้. 

จบ สูตรที่ ๖. 

๗. โสตาปันนสูตร 
ว่าด้วยผู้เป็นพระอริยสาวกโสดาบัน 

[๒๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้. อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน? ได้ 
แก , อุปาทานขันธ์คือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่พระอริย 
สาวกย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ 
เหล่านี้ตามความเป็นจริง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า พระอริยสาวกผู้โสดาบัน มีอันไม่ตก 
ตํ่าเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้ในเบื้องหห้า. 

จบ สูตรที่ ๗. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 154 
๘. อรหันตสูตร 

ว่าด้วยผู้เป็นพระอรหันตขีณาสพ 

\ I ะ 1 0 ,, 

[๒๙๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทังหลาย อุปาทานขันธ ๕ เหล่านึ. อุปาทานขันธ์ ๕ 
เป็นไฉน? คือ อุปาทานขันธ์คือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ 
เหตุที่ภิกษุรู้เหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ 
ตามความเป็นจริง จึงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะไม่ถือมั่น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ภิกษุผู้ 
เป็นอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์ ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว มีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้ว 
โดยลำดับ มีกิเลสเป็นเครื่องประกอบไว้ในภพสิ้นไปรอบแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ. 

จบ สูตรที่ ๘. 

๙. ฉันทปหีนสูตรที่ ๑ 
ว่าด้วยการละความพอใจในขันธ์ ๕ 

[๒๙๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละความพอใจ ความกำหนัด 
ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยากในรูปเสีย ด้วยอาการอย่างนี้รูปนั้นจักเป็นอันเธอทั้งหลาย 
ละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว กระทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วน กระทำไม่ให้มี ไม , ให้เกิดขึ้นอีก 
ต่อไปเป็นธรรมดา. เธอทั้งหลายจงละความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยาน 
อยากในเวทนา ... ในสัญญา ... ในสังขาร -.. ในวิญญาณเสีย ด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณนั้นชัก 
เป็นอันเธอทั้งหลายละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว กระทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วน กระท้าไม่ให้มี 
ไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดา. 

จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. ฉันทปหีนสูตรที่ ๒ 
ว่าด้วยการละความพอใจในขันธ์ ๕ 

[๒๙๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละความพอใจ ความกำหนัด 
ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ความเข้าถึงและความยึดมั่น อันเป็นที่ตั้ง ที่อยู่ประจำ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 155 

และที่อาศัยแห่งจิต ในรูปเสีย ด้วยอาการอย่างนี้รูปนั้น จักเป็นอันเธอทั้งหลายละได้แล้ว ตัด 
รากขาดแล้ว ทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วน ทำไม่ให้มี ไม , ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา. เธอ 
ทั้งหลายจงละความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ความเข้าถึงและ 
ความยึดมั่น อันเป็นที่ตั้ง ที่อยู่ประจำและที่อาศัยแห่งจิต ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ใน 
วิญญาณเสีย ฯลฯ ด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณนั้นชักเป็นอันเธอทั้งหลายละได้แล้ว ตัดรากขาด 
แล้ว ทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วน ทำไม่ให้มี ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา ฉะนี้แล. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 

จบ อันตวรรคที่ ๑ 

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 
๑. อันตสูตร ๖. สมณสูตรที่ ๒ 

๒. ทุกขสูตร ๗. โสตาปันนสูตร 

๓. สักกายสูตร ๘. อรหันตสูตร 

๔.ปริญเญยยสูตร ๙.ฉันทปหีนสูตรที่๑ 

๕. สมณสูตรที่ ๑ ๑๐. ฉันทปหีนสูตรที่ ๒. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 156 

ชัมมกถิกวรรคที่ ๒ 
๑. อวิชชาสูตร 

ว่าด้วยความหมายของอวิชชา 

[๓๐๐] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ 
ประทับ ฯลฯ ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า อวิชชา 
อวิชชา ดังนี้ อวิชชาเป็นไฉนหนอแล? และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่าไร? 
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรภิกษุ ปุถุชนผู้ไม , ได้สดับแล้วในโลกนี้ไม , รู้ชัดซึ่งรูป ไม , รู้ชัด 
ซึ่งเหตุเกิดแห่งรูป ไม , รู้ชัดซึ่งความดับแห่งรูป ไม , รู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูป ไม , รู้ 
ชัดซึ่งเวทนา ฯลฯ ไม , รู้ซัดซึ่งสัญญา ฯลฯ ไม , รู้ชัดซึ่งสังขาร ฯลฯ ไม , รู้ชัดซึ่งวิญญาณ ไม , รู้ 
ชัดซึ่งเหตุเกิดวิญญาณ ไม , รู้ชัดซึ่งความดับวิญญาณ ไม , รู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับวิญญาณ. 
ดูกรภิกษุ นี้เรียกว่า อวิชชา และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. วิชชาสูตร 

ว่าด้วยความหมายของวิชชา 

[๓๐๑] พระนครสาวัตถี. ภิกษุรูปนั้นนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถาม 
พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า วิชชา วิชชา ดังนี้วิชชาเป็นไฉนหนอแล? 

และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่าไร? พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรภิกษุ 
อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในโลกนี้รู้ชัดซึ่งรูป รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งรูป รู้ชัดซึ่งความดับแห่งรูป รู้ชัด 
ซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูป รู้ชัดซึ่งเวทนา ฯลฯ รู้ชัดซึ่งสัญญา ฯลฯ รู้ชัดซึ่งสังขาร ฯลฯ 
รู้ชัดซึ่งวิญญาณ รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดวิญญาณ รู้ซัดซึ่งความดับวิญญาณ รู้ซัดซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความ 
ดับวิญญาณ. ดูกรภิกษุ นี้เรียกว่า วิชชา และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่า 
นี้แล. 

จบ สูตรที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 157 

๓. ชัมมกถิกสูตรที่ ๑ 
ว่าด้วยเหตุที่เรียกว่าพระธรรมกถึก 

[๓๐๒] พระนครสาวัตถี. ภิกษุรูปนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถาม 
พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า พระธรรมกถึก พระธรรมกถึก ดังนี้ภิกษุ 
ชื่อว่า เป็นธรรมกถึก ด้วยเหตุเพียงเท่าไร ชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเหตุเพียง 
เท่าไร? พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรภิกษุ หากว่า ภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ 
ความคลาดกำหนัด เพื่อความดับรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไซร้ ควรจะเรียกว่า 
ภิกษุธรรมกถึก. หากว่า ภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อความดับรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณไซร้ ควรจะเรียกว่า ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม. หากว่า ภิกษุเป็นผู้หลุด 
พ้นแล้ว เพราะเบื่อหน่าย เพราะคลายกำหนัด เพราะดับ เพราะไม , ถือมั่นรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณไซร้ ควรจะเรียกว่า ภิกษุผู้ได้บรรลุนิพพานในปัจจุบัน. 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔. ธัมมกถิกสูตรที่ ๒ 
ว่าด้วยเหตุที่เรียกว่าพระธรรมกถึก 

[๓๐๓] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า พระธรรมกถึก พระธรรมกถึก ดังนี้ภิกษุชื่อว่า 
เป็นธรรมกถึกด้วยเหตุเพียงเท่าไร ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรมด้วยเหตุเพียงเท่าไร? 
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรภิกษุ หากว่า ภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อความ 
คลายกำหนัด เพื่อความดับรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไซร้ ควรจะเรียกว่า ภิกษุผู้ 
ธรรมกถึก. หากว่า ภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความ 
ดับรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไซร้ ควรจะเรียกว่า ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควร 
แก่ธรรม. หากว่า ภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่าย เพราะคลายกำหนัด เพราะดับ เพราะ 
ไม , ถือมั่นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไซร้ ควรจะเรียกว่า ภิกษุผู้ได้บรรลุนิพพานใน 
ปัจจุบัน. 

จบ สูตรที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 158 

๕. พันธนสูตร 

ว่าด้วยเครื่องจองจำคือขันธ์ ๕ 

[๓๐๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม , ได้สดับแล้วในโลกนี้ไม , ได้ 
เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย ฯลฯ ไม , ได้รับคำแนะนำในสัปปุริสธรรม ย่อมตามเห็นรูปโดยความ 
เป็นตน เห็นตนมีรูป เห็นรูปในตน หรือเห็นตนในรูป ย่อมตามเห็นเวทนา -.. ตามเห็นสัญญา 
ตามเห็นสังขาร -.. ตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตน เห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน 
หรือเห็นตนในวิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ปุถุชนผู้ไม , ได้สดับแล้ว เป็นผู้ถูกเครื่อง 
จำ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จำไว้แล้ว เป็นผู้ถูกเครื่องจำทั้งภายในทั้ง 
ภายนอกจำไว้แล้ว เป็นผู้มองไม , เห็นส่งนี้เป็นผู้มองไม , เห็นส่งโน้น ย่อมแก่ทั้งๆ ที่ถูกจำ ย่อม 
ตายทั้งๆ ที่ถูกจำ ย่อมไปจากโลกนี้สู่โลกหน้าทั้งๆ ที่ถูกจำ. 

[๓๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ได้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย 
ฯลฯ ได้รับแนะนำดีแล้ว , ในสัปปุริสธรรม ย่อมไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นตน ไม่เห็นตน 
มีรูป ไม่เห็นรูปในตน หรือไม , เห็นตนในรูป. ย่อมไม่พิจารณาเห็นเวทนา -.. สัญญา ..- สังขาร .-. 
วิญญาณโดยความเป็นตน ไม , เห็นตนมีวิญญาณ ไม , เห็นวิญญาณในตน หรือไม , เห็นตนในวิญญาณ. 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ไม , เป็นผู้ถูกเครื่องจำ คือ รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ จำไว้ ไม , เป็นผู้ถูกเครื่องจำทั้งภายในภายนอกจำไว้ เป็นผู้มองเห็นส่งนี้ 
เป็นผู้มองเห็นส่งโน้น เรากล่าวว่า ภิกษุนั้นพ้นแล้วจากทุกข์. 

จบ สูตรที่ ๕. 

๖. ปริมุจจิตสูตรที่ ๑ 

ว่าด้วยการพิจารณาเห็นขันธ์ ๕ เพื่อความหลุดพ้น 

[๓๐๖] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน 
เธอทั้งหลายย่อมพิจารณาเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่า นั่นไม่ของเรา นั่นเป็นเรา 
นั่นเป็นตัวตนของเรา ดังนี้หรือ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า หามิได้พระเจ้าข้า. พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดีละ ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงพิจารณาเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 159 

ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม , ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของ 
เราดังนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ รู้ชัดว่า ฯลฯ กิจอื่นเพื่อ 
ความเป็นอย่างนี้มได้มี. 

จบ สูตรที่ ๖. 

๗. ปริมุจจิตสูตรที่ ๒ 

ว่าด้วยการพิจารณาเห็นขันธ์ ๕ เพื่อความหลุดพ้น 
[๓๐๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน 
เธอทั้งหลายพิจารณาเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่า นั่นไม , ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา 
นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา ดังนี้หรือ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า อย่างนั้น พระเจ้าข้า. พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดีละ ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงพิจารณาเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณนั้น ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม , ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา 
นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา ดังนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ 
รู้ชัดว่า ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มได้มี. 

จบ สูตรที่ ๗. 

๘. สังโยชนสูตร 

ว่าด้วยธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ และสังโยชน์ 
[๓๐๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ 
และสังโยชน์ เธอทั้งหลายจงพิง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เป็นไฉน 
สังโยชน์เป็นไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ชื่อว่า ธรรมเป็น 
ที่ตั้งแห่งสังโยชน์. ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น 
ชื่อว่า สังโยชน์. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ นี้เรียกว่า สังโยชน์. 

จบ สูตรที่ ๘. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 160 

๙. อุปาทานสูตร 

ว่าด้วยธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน และอุปาทาน 
[๓๐๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน 
และอุปาทาน เธอทั้งหลายจงฟ้ง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็นไฉน อุปาทาน 
เป็นไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ชื่อว่า ธรรมเป็นที่ตั้ง 
แห่งอุปาทาน. ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น 
ชื่อว่า อุปาทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน นี้เรียกว่า อุปาทาน. 

จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. สีลสูตร 

ว่าด้วยธรรมที่ควรใส่ใจโดยแยบคาย 

[๓๑๐] สมัยหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏฐิตะ อยู่ ณ ป่าอิสิปตน 
มฤคทายวัน ใกล้พระนครพาราณสี. ครั้งนั้นแล ท่านพระมหาโกฏฐิตะออกจากที่พักผ่อนในเวลา 
เย็น เข้าไปหาพระสารีบุตรถึงที่อยู่ ฯลฯ ได้ถามว่า ดูกรท่านพระสารีบุตร ภิกษุผู้มีศีลควร 
กระท่าธรรมเหล่าไหนไว้ในใจโดยแยบคาย? ท่านพระสารีบุตรตอบว่า ดูกรท่านโกฏฐิตะ ภิกษุ 
ผู้มีศีล ควรกระท่าอุปาทานขันธ์ ๕ ไว้ในใจโดยแยบคาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นดังโรค เป็นดัง!] เป็นดังลูกศร เป็นความคับแค้น เป็นอาพาธ เป็นของแปรปรวน 
เป็นของทรุดโทรม เป็นของสูญ เป็นของไม่ใช่ตัวตน. อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน? คือ 
อุปาทานขันธ์ คือรูป ๑ อุปาทานขันธ์ คือเวทนา ๑ อุปาทานขันธ์ คือสัญญา ๑ อุปาทานขันธ์ 
คือสังขาร ๑ อุปาทานขันธ์ คือวิญญาณ ๑. ดูกรท่านโกฏฐิตะ ภิกษุผู้มีศีล ควรกระท่าอุปาทานขันธ์ ๕ 
เหล่านี้ไว้ในใจโดยแยบคาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดังพึ เป็น 
ดังลูกศร เป็นความคับแค้น เป็นอาพาธ เป็นของแปรปรวน เป็นของทรุดโทรม เป็นของสูญ 
เป็นของไม่ใช่ตัวตน. ดูกรท่านโกฏฐิตะ ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือ ภิกษุผู้มีศีล กระท่า 
อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ไว้ในใจโดยแยบคาย ฯลฯ เป็นของไม่ใช่ตัวตน พึงท่าให้แจ้งซึ่ง 
โสดาปัตติผล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 161 

[๓๑๑] โก. ดูกรท่านสารีบุตร ภิกษุผู้เป็นโสดาบัน ควรกระท่าธรรมเหล่าไหนไว้ 
ในใจโดยแยบคาย? 

สา. ดูกรท่านโกฏฐิตะ แม้ภิกษุผู้เป็นโสดาบัน ก็ควรกระท่าอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ 
ไว้ในใจโดยแยบคาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ เป็นของไม่ใช่ตัวตน. ดูกรท่านโกฏฐิตะ 
ข้อนี้ก็เป็นฐานะที่จะมี'ได้ คือ ภิกษุผู้เป็นโสดาบัน กระท่าอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ไว้ในใจโดย 
แยบคาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ เป็นของไม่ใช่ตัวตน พึงท่าให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล. 

[๓๑๒] โก. ดูกรท่านพระสารีบุตร ภิกษุผู้เป็นสกทาคามี ควรกระท่าธรรมเหล่าไหน 
ไว้ในใจโดยแยบคาย? 

สา. ดูกรท่านโกฏฐิตะ แม้ภิกษุผู้เป็นพระสกทาคามี ก็ควรกระท่าอุปาทานขันธ์ ๕ 
เหล่านี้นั่นแล ไว้ในใจโดยแยบคาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ เป็นของไม , ใช่ตัวตน. ดูกร 
ท่านโกฏฐิตะ ซัอนี้ก็เป็นฐานะที่จะมีได้ คือ ภิกษุผู้เป็นสกทาคามี กระท่าอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ 
ไว้ในใจโดยแยบคาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ เป็นของไม่ใช่ตัวตน พึงท่าให้แจ้งซึ่ง 
อนาคามิผล. 

[๓๑๓] โก. ดูกรท่านพระสารีบุตร ภิกษุผู้เป็นอนาคามี ควรกระท่าธรรมเหล่าไหนไว้ 
ในใจโดยแยบคาย? 

สา. ดูกรท่านโกฏฐิตะ แม้ภิกษุผู้เป็นอนาคามี ก็ควรกระท่าอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้นั่นแล 
ไว้ในใจโดยแยบคาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ เป็นของไม่ใช่ตัวตน. ดูกรท่านโกฏฐิตะ 
ข้อนี้ก็เป็นฐานะที่จะมีได้ คือ ภิกษุผู้เป็นอนาคามีกระท่าอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ไว้ในใจโดยแยบคาย 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ เป็นของไม่ใช่ตัวตน พึงท่าให้แจ้งซึ่งอรหัตผล. 

[๓๑๔] โก. ดูกรท่านพระสารีบุตร ภิกษุผู้เป็นอรหันต์ ควรกระท่าธรรมเหล่าไหนไว้ 
ในใจโดยแยบคาย? 

สา. ดูกรท่านโกฏฐิตะ แม้ภิกษุผู้เป็นอรหันต์ ก็ควรกระท่าอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้นั่น 
แล ไว้ในใจโดยแยบคาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดัง!] เป็นดัง 
ลูกศร เป็นความลับแค้น เป็นอาพาธ เป็นของแปรปรวน เป็นของทรุดโทรม เป็นของสูญ 
เป็นของไม่ใช่ตัวตน. ดูกรท่านโกฏฐิตะ กิจที่จะพึงท่าให้ยิ่งขึ้นไป หรือการสั่งสมกิจที่กระท่าแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 162 

ย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์ และแม้'ธรรมเหล่านี้ที่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์เจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ก็ 
เป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน และเพื่อสติสัมปชัญญะ. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 

๑๑. สุตวาสูตร 

ว่าด้วยธรรมที่ควรใส่ใจโดยแยบคาย 

[๓๑๕] สมัยหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏฐิตะ อยู่ ณ ป่าอิสิปตน 
มฤคทายวัน ใกล้พระนครพาราณสี. ครั้งนั้นแล ท่านพระมหาโกฏฐิตะออกจากที่พักผ่อนในเวลา 
เย็น เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ ฯลฯ ได้ถามว่า ดูกรท่านพระสารีบุตร ภิกษุผู้ได้สดับแล้ว 
ควรกระท่าธรรมเหล่าไหนไว้ในใจโดยแยบคาย? ท่านสารีบุตรตอบว่า ดูกรท่านโกฏเตะ ภิกษุผู้ 
ได้สดับแล้ว ควรกระท่าอุปาทานขันธ์ ๕ ไว้ในใจโดยแยบคาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
เป็นของไม่ใช่ตัวตน. อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน? คือ อุปาทานขันธ์ คือ รูป ฯลฯ อุปาทาน 
ขันธ์ คือ วิญญาณ. ดูกรท่านโกฏฐิตะ ภิกษุผู้ได้สดับแล้ว ควรกระท่าอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ 
ไว้ในใจโดยแยบคาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ เป็นของไม่ใช่ตัวตน. ดูกรท่านโกฏเตะ 
ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือ ภิกษุผู้ได้สดับแล้ว กระท่าอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ไว้ในใจโดย 
แยบคาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ เป็นของไม่ใช่ตัวตน พึงท่าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล. 

[๓๑๖] โก. ดูกรท่านพระสารีบุตร ภิกษุผู้เป็นพระโสดาบันเล่า ควรกระท่าธรรมเหล่า 
ไหนไว้ในใจโดยแยบคาย? 

สา. ดูกรท่านโกฏเตะ แม้ภิกษุผู้เป็นโสดาบัน ก็ควรกระท่าอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้นั่นแล 
ไว้ในใจโดยแยบคาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ เป็นของไม่ใช่ตัวตน. ดูกรท่านโกฏเตะ 
ข้อนี้ก็เป็นฐานะที่จะมีได้ คือ ภิกษุผู้เป็นโสดาบัน กระท่าอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ไว้ในใจโดย 
แยบคาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ เป็นของไม่ใช่ตัวตน พึงกระท่าให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล 
ฯลฯ อนาคามิผล ฯลฯ อรหัตผล. 

[๓๑๗] โก. ดูกรท่านพระสารีบุตร ภิกษุผู้เป็นอรหันต์เล่า ควรกระท่าธรรมเหล่าไหน 
ไว้ในใจโดยแยบคาย? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 163 

สา. ดูกรท่านโกฏฐิตะ แม้ภิกษุผู้เป็นอรหันต์ ก็ควรกระท่าอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้นั่นแล 
ไว้ในใจโดยแยบคาย โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดังพึ เป็นดังลูกศร 
เป็นความคับแค้น เป็นอาพาธ เป็นของแปรปรวนเป็นของทรุดโทรม เป็นของสูญ เป็นของไม่ 
ใช่ตัวตน. ดูกรท่านโกฏฐิตะ กิจที่จะพึงท่าให้ยิ่งขึ้นไป หรือการสั่งสมกิจที่กระทำแล้ว ย่อมไม่ 
มีแก'พระอรหันต์ และแม้'ถึงธรรมเหล่านี้ที่ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์เจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว 
ก็เป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน และเพื่อสติสัมปชัญญะเท่านั้น. 

จบ สูตรที่ ๑๑. 

๑๒. กัปปสูตรที่ ๑ 

ว่าด้วยการรู้เห็นเป็นเหตุไม่มีอหังการมมังการ และมานานุสัย 
[๓๑๘] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ท่านพระกัปปะ เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ 
ประทับ ฯลฯ ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร 
เห็นอยู่อย่างไรหนอแล จึงจะไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มี , ใจครองนี้และ 
ในสรรพนิมิตภายนอก? 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรกัปปะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อย่าง 
ใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี 
ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี มีอยู่ในที่ไกลก็ดี ในที่ , ใกล้ก็ดี อรัยสาวกเห็นสิ่งทั้งหมดนั้น 
ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม , ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตน 
ของเรา. ดูกรกัปปะ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แล จึงไม่มีอหังการ มมังการ และ 
มานานุสัยในกายที่มีใจครองนี้และในสรรพนิมิตภายนอก. 

จบ สูตรที่ ๑๒. 

๑๓. กัปปสูตรที่ ๒ 

ว่าด้วยการรู้การเห็นเป็นเหตุปราศจากอหังการมมังการ และมานานุสัย 
[๓๑๙] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ท่านพระกัปปะเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 164 

ประทับ ฯลฯ ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลเอยู่อย่าง 
ไร เห็นอยู่อย่างไรหนอแล มนัสจึงจะปราศจาก อหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่ 
มีใจครองนี้และในสรรพนิมิตภายนอก ก้าวล่วงมานะด้วยดี สงบระงับ พ้นวิเศษแล้ว? 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรกัปปะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อย่าง 
ใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี 
ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี มีอยู่ในที่ไกลก็ดี ในที่ , ใกล้ก็ดี อรัยสาวกเห็นสิ่งทั้งหมดนั้น 
ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตน 
ของเรา อย่างนี้แล้ว จึงหลุดพ้นเพราะไม , ถือมั่น. ดูกรกัปปะ เมื่อบุคคลเอยู่อย่างนี้เห็นอยู่ 
อย่างนี้แล มนัสจึงปราศจากอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มี , ใจครองนี้และ , ใน 
สรรพนิมิตภายนอก ก้าวล่วงมานะด้วยดี สงบระงับ พ้นวิเศษแล้ว. 

จบ สูตรที่ ๑๓. 

จบธัมมกถิกวรรคที่ ๒ 

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. อวิชชาสูตร ๗. ปริมุจจิตสูตรที่ ๒ 

๒.วิชชาสูตร ๘.สังโยชนสูตร 

๓. ธัมมกถิกสูตรที่ ๑ ๙. อุปาทานสูตร 

๔. ธัมมกถิกสูตรที่ ๒ ๑๐. สีลสูตร 

๕. พันธสูตร ๑๑. สุตวาสูตร 

๖. ปริมุจจิตสูตรที่ ๑ ๑๒. กัปปสูตรที่ ๑ 

๑๓. กัปปสูตรที่ ๒. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 165 

อวิชชาวรรคที่ ๓ 
๑. สมุทยชัมมสูตรที่ ๑ 
ว่าด้วยความหมายของอวิชชาและวิชชา 

[๓๒๐] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ 
ประทับ ฯลฯ ครั้นแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า อวิชชา 
อวิชชา ดังนี้อวิชชาเป็นไฉนหนอแล และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่าไร? 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรภิกษุ ปุถุชนผู้ไม , ได้สดับแล้วในโลกนี้ย่อมไม , รู้ 
ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปอันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่า รูปมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อม 
ไม , รู้ซัดตามความเป็นจริง ซึ่งรูปอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่า รูปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา 
ย่อมไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปอันมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่า รูปมีความ 
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเวทนา -.. ย่อมไม , รู้ชัดตาม 
ความเป็นจริงซึ่งสัญญา -.. ย่อมไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสังขาร -.. ย่อมไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่ง 
วิญญาณอันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่า วิญญาณมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมไม , รู้ชัดตาม 
ความเป็นจริงซึ่งวิญญาณอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่า วิญญาณมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา 
ย่อมไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งวิญญาณ อันมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่า 
วิญญาณมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา. ดูกรภิกษุ นี้เรียกว่า อวิชชา และ 
บุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้. 

[๓๒๑] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุนั้นทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ที่เรียกว่า วิชชา วิชชา ดังนี้วิชชาเป็นไฉนหนอแล และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยวิชชาด้วย 
เหตุเพียงเท่าไร? 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรภิกษุ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในธรรมวินัยนี้ ย่อม 
รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูป อันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่า รูปมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อม 
รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูป อันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่า รูปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา 
ย่อมร้ชัดตามความเป็นจริง 1 ซึ่งรป อันมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่า รปมีความ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 166 

เกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเวทนา -.. ย่อมรู้ชัดตามความ 
เป็นจริงซึ่งสัญญา -.. ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสังขาร -.. ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งวิญญาณ 
อันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่า วิญญาณมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริง 
ซึ่งวิญญาณ อันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่า วิญญาณมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ย่อมรู้ชัดตาม 
ความเป็นจริงซึ่งวิญญาณ อันมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่า วิญญาณมีความ 
เกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา. ดูกรภิกษุ นี้เรียกว่า วิชชา และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยวิชชา 
ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. สมุทยธัมมสูตรที่ ๒ 
ว่าด้วยความหมายของอวิชชา 

[๓๒๒] สมัยหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏฐิตะ อยู่ ณ ป่าอิสิปตน 
มฤคทายวัน ใกล้พระนครพาราณสี. ครั้งนั้นแล ท่านพระมหาโกฏฐิตะ ออกจากที่พักผ่อนใน 
เวลาเย็น ได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ ฯลฯ ได้ถามท่านพระสารีบุตรว่า ดูกรท่านพระ 
สารีบุตร ที่เรียกว่า อวิชชา อวิชชา ดังนี้อวิชชาเป็นไฉนหนอแล และบุคคลเป็นผู้ประกอบ 
ด้วยอวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่าไร? ท่านพระสารีบุตรตอบว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ ... ดูกรท่านผู้มีอายุ 
นี้เรียกว่า อวิชชา และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. สมุทยธัมมสูตรที่ ๓ 
ว่าด้วยความหมายของวิชชา 

[๓๒๓] สมัยหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏเตะ อยู่ ณ ป่าอิสิปตน 
มฤคทายวัน ใกล้พระนครพาราณสึ. ครั้งนั้นแล ท่านพระมหาโกฏฐิตะ ออกจากที่พักผ่อนใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 167 

เวลาเย็น ได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ ฯลฯ แล้วได้ถามท่านพระสารีบุตรว่า ดูกรท่าน 
พระสารีบุตร ที่เรียกว่า วิชชา วิชชา ดังนี้วิชชาเป็นไฉนหนอแล และบุคคลเป็นผู้ประกอบ 
ด้วยวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่าไร? ท่านพระสารีบุตรตอบว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ -.. ดูกรท่านผู้มีอายุ นี้ 
เรียกว่า วิชชา และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล. 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔. อัสสาทสูตรที่ ๑ 
ว่าด้วยความหมายของอวิชชา 

[๓๒๔] พระนครพาราณสี. ท่านพระมหาโกฏฐิตะนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว 
ได้ถามท่านพระสารีบุตรว่า ดูกรท่านพระสารีบุตร ที่เรียกว่า อวิชชา อวิชชา ดังนี้อวิชชา 
เป็นไฉนหนอแล และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่าไร? ท่านพระสารีบุตร 
ตอบว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ ปุถุชนผู้ไม , ได้สดับแล้วในโลกนี้ ย่อมไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งคุณ 
โทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูป ย่อมไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งคุณ โทษ และอุบายเครื่อง 
สลัดออกแห่งเวทนา ... แห่งสัญญา ... แห่งสังขาร ... แห่งวิญญาณ. ดูกรท่านผู้มีอายุ นี้เรียกว่า 
อวิชชา และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล. 

จบ สูตรที่ ๔. 

๕. อัสสาทสูตรที่ ๒ 
ว่าด้วยความหมายของวิชชา 

[๓๒๕] พระนครพาราณสี. ท่านพระมหาโกฏเตะนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว 
ได้ถามท่านพระสารีบุตรว่า ดูกรท่านพระสารีบุตร ที่เรียกว่า วิชชา วิชชา ดังนี้วิชชาเป็นไฉน 
หนอแล และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่าไร? ท่านพระสารีบุตรตอบว่า ดูกร 
ท่านผู้มีอายุ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งคุณ โทษ 
และอบายเครื่องสลัดออกแห่งรป ย่อมร้ซัดตามความเป็นจริง 1 ซึ่งคณ โทษ และอบายเครื่องสลัด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 168 

ออกแห่งเวทนา ... แห่งสัญญา ... แห่งสังขาร ... แห่งวิญญาณ. ดูกรท่านผู้มีอายุ นี้เรียกว่า วิชชา 
และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล. 


จบ สูตรที่ ๕. 

๖. สมุทยธัมมสูตรที่ ๑ 
ว่าด้วยความหมายของอวิชชา 

[๓๒๖] พระนครพาราณสี ท่านพระมหาโกฏฐิตะนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว 
ได้ถามท่านพระสารีบุตรว่า ดูกรท่านพระสารีบุตร ที่เรียกว่า อวิชชา อวิชชา ดังนี้อวิชชา 
เป็นไฉนหนอแล และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่าไร? ท่านพระสารี 
บุตรตอบว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ ปุถุชนผู้ไม , ได้สดับแล้วในโลกนี้ ย่อมไม , รู้ชัด ตามความเป็นจริง 
ซึ่งความเกิดขึ้น ความดับไป คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปย่อมไม , รู้ซัดตาม 
ความเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้น ความดับไป คุณ โทษ และเครื่องสลัดออกแห่งเวทนา ... แห่ง 
สัญญา ... แห่งสังขาร -.. แห่งวิญญาณ. ดูกรท่านผู้มีอายุ นี้เรียกว่า อวิชชา และบุคคลเป็นผู้ 
ประกอบอวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล. 

จบ สูตรที่ ๖. 

๗. สมุทยชัมมสูตรที่ ๒ 
ว่าด้วยความหมายของวิชชา 

[๓๒๗] พระนครพาราณสี. ท่านพระมหาโกฏฐิตะนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว 
ได้ถามท่านพระสารีบุตรว่า ดูกรท่านพระสารีบุตร ที่เรียกว่า วิชชา วิชชา ดังนี้วิชชา เป็นไฉน 
หนอแล และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่าไร? ท่านพระสารีบุตร 
ตอบว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ อริยสาวกได้สดับแล้วในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่ง 
ความเกิดขึ้น ความดับไป คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูป ย่อมรู้ชัดตามความ 
เป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้น ความดับไป คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนา ... แห่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 169 

สัญญา ... แห่งสังขาร ... แห่งวิญญาณ. ดูกรท่านผู้มีอายุ นี้เรียกว่า วิชชา และบุคคลเป็นผู้ 
ประกอบด้วยวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล. 

จบ สูตรที่ ๗. 

๘. โกฏฐิตสูตรที่ ๑ 

ว่าด้วยความหมายของอวิชชาและวิชชา 

[๓๒๘] สมัยหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏฐิตะอยู่ ณ ป่าอิสิปตน 
มฤทายวัน ใกล้พระนครพาราณสี. ครั้งนั้นแล ท่านพระสารีบุตรออกจากที่พักผ่อนในเวลาเย็น 
ได้เข้าไปหาท่านพระมหาโกฏฐิตะถึงที่อยู่ ฯลฯ แล้วได้ถามท่านพระมหาโกฏฐิตะว่า ดูกรท่าน 
โกฏฐิตะ ที่เรียกว่า อวิชชา อวิชชา ดังนี้อวิชชาเป็นไฉนหนอแล และบุคคลเป็นผู้ประกอบ 
ด้วยอวิชชา ด้วยเหตุเพียงไร? ท่านพระมหาโกฏฐิตะตอบว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ ปุถุชนผู้ไม , ได้ 
สดับแล้วในโลกนี้ ย่อมไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งคุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูป 
ย่อมไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งคุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนา ... แห่งสัญญา ... 
แห่งสังขาร -.. แห่งวิญญาณ. ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย นี้เรียกว่า อวิชชา และบุคคลเป็น 
ผู้ประกอบด้วยอวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล. 

[๓๒๙] เมื่อท่านพระมหาโกฏฐิตะกล่าวอย่างนี้แล้ว ท่านพระสารีบุตรจึงได้ถามว่า 
ดูกรท่านโกฏฐิตะ ที่เรียกว่า วิชชา วิชชา ดังนี้วิชชาเป็นไฉนหนอแล และบุคคลเป็นผู้ 
ประกอบด้วยวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่าไร? ท่านพระมหาโกฏฐิตะตอบว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ อริยสาวก 
ผู้ได้สดับแล้วในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งคุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัด 
ออกแห่งรูป ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งคุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนา ... 

แห่งสัญญา ... แห่งสังขาร แห่งวิญญาณ. ดูกรท่านผู้มีอายุ นี้เรียกว่า วิชชา และบุคคลเป็น 
ผู้ประกอบด้วยวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล. 

จบ สูตรที่ ๘. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 170 
๙. โกฏฐิตสูตรที่ ๒ 

ว่าด้วยความหมายของอวิชชาและวิชชา 

[๓๓๐] พระนครพาราณสี ท่านพระสารีบุตรนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ถามท่าน 
พระมหาโกฏฐิตะว่า ดูกรท่านโกฏฐิตะ ที่เรียกว่า อวิชชา อวิชชา ดังนี้อวิชชาเป็นไฉนหนอแล 
และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่าไร? ท่านพระมหาโกฏฐิตะตอบว่า ดูกรท่าน 
ผู้มีอายุ ปุถุชนผู้ไม , ได้สดับแล้วในโลกนี้ย่อมไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิด ความดับ 
คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูป ย่อมไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิด ความ 
ดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนา ... แห่งสัญญา ... แห่งสังขาร ... แห่งวิญญาณ. 
ดูกรท่านผู้มีอายุ นี้เรียกว่า อวิชชา และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล. 

[๓๓๑] เมื่อท่านพระมหาโกฏฐิตะกล่าวอย่างนี้แล้ว ท่านพระสารีบุตรจึงได้ถามว่า ดูกร 
ท่านโกฏฐิตะ ที่เรียกว่า วิชชา วิชชา ดังนี้วิชชาเป็นไฉนหนอแล และบุคคลเป็นผู้ประกอบ 
ด้วยวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่าไร? ท่านพระมหาโกฏฐิตะตอบว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ อริยสาวกผู้ได้ 
สดับแล้วในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และ 
อุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูป ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ 
และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนา ... แห่งสัญญา ... แห่งสังขาร ... แห่งวิญญาณ. ดูกรท่านผู้ 
มีอายุ นี้เรียกว่า วิชชา และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล. 

จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. โกฏฐิตสูตรที่ ๓ 
ว่าด้วยความหมายของอวิชชาและวิชชา 

[๓๓๒] พระนครพาราณสี. ท่านพระสารีบุตรนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ถาม 
ท่านพระมหาโกฏฐิตะว่า ดูกรท่านโกฏฐิตะ ที่เรียกว่า อวิชชา อวิชชา ดังนี้อวิชชาเป็นไฉน 
หนอแล และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่าไร? ท่านพระมหาโกฏฐิตะกล่าวว่า 
ดูกรท่านผู้มีอายุ ปุถุชนผู้ไม , ได้สดับแล้วในโลกนี้ ย่อมไม , รู้ชัดซึ่งรูป ย่อมไม , รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่ง 
รูป ย่อมไม , รู้ชัดซึ่งความดับแห่งรูป ย่อมไม , รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับแห่งรูป ย่อม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 171 

ไม , รู้ชัดซึ่งเวทนา ... ซึ่งสัญญา -.. ซึ่งสังขาร -.. ซึ่งวิญญาณ ย่อมไม , รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งวิญญาณ 
ย่อมไม , รู้ชัดซึ่งความดับแห่งวิญญาณ ย่อมไม , รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ. 
ดูกรท่านผู้มีอายุ นี้เรียกว่า อวิชชา และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล. 

[๓๓๓] เมื่อท่านพระมหาโกฏเตะกล่าวอย่างนี้แล้ว ท่านพระสารีบุตรจึงได้ถามว่า ดูกร 
ท่านโกฏฐิตะ ที่เรียกว่า วิชชา วิชชา ดังนี้วิชชาเป็นไฉนหนอแล และบุคคลเป็นผู้ประกอบ 
ด้วยวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่าไร? ท่านพระมหาโกฏเตะตอบว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ อริยสาวกผู้ได้ 
สดับแล้วในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ซัดซึ่งรูป ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งรูป ย่อมรู้ชัดซึ่งความดับแห่ง 
รูป ย่อมรู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับแห่งรูป ย่อมรู้ซัดซึ่งเวทนา ... ซึ่งสัญญา ... ซึ่ง 
สังขาร -.. ซึ่งวิญญาณ ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งวิญญาณ ย่อมรู้ชัดซึ่งความดับแห่งวิญญาณ ย่อม 
รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ ดูกรท่านผู้มีอายุ นี้เรียกว่า วิชชา และ 
บุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 

จบ อวิชชาวรรคที่ ๓. 


รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 


๑. สมุทยธ้มมสูตรท ๑ 
๒. สมุทยธัมมสูตรที่ ๒ 
๓. สมุทยธัมมสูตรที่ ๓ 
๔. อัสสาทสูตรที่ ๑ 
๕. อัสสาทสูตรที่ ๒ 


๖. สมุทยธ็มมสูตรทิ ๑ 
๗. สมุทยธัมมสูตรที่ ๒ 
๘. โกฏฐตสูตรที่ ๑ 
๙. โกฏ เต สูตรที่ ๒ 
๑๐. โกฏ เต สูตรที่ ๓. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 172 

กุกกุฬวรรคที่ ๔ 

๑. กุกกุฬสูตร 

ว่าด้วยขันธ์ ๕ เป็นของร้อน 

[๓๓๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นของเร่าร้อน เวทนาเป็นของ 
เร่าร้อน สัญญาเป็นของเร่าร้อน สังขารเป็นของเร่าร้อน วิญญาณเป็นของเร่าร้อน. ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน 
เวทนา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขาร ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ 
เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัด จึงหลุดพ้น. เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมี 
ญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว. รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำทำ 
เสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. อนิจจสูตรที่ ๑ 

ว่าด้วยการละฉันทะในสิ่งที่เป็นอนิจจัง 

[๓๓๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งที่ไม , เที่ยง 
เสีย. ก็อะไรเป็นสิ่งที่ไม , เที่ยง รูปเป็นสิ่งที่ไม , เที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในรูปนั้นเสีย. 
เวทนา -.. สัญญา .-. สังขาร -.. วิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในวิญญาณ 
นั้นเสีย. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. อนิจจสูตรที่ ๒ 

ว่าด้วยการละราคะในสิ่งที่เป็นอนิจจัง 

[๓๓๖] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งที่ไม่เที่ยง 
เสีย. ก็อะไรเป็นสิ่งที่ไม , เที่ยง รูปเป็นสิ่งที่ไม , เที่ยง เธอทั้งหลายพึงละราคะในรูปนั้นเสีย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 173 

เวทนา -.. สัญญา .-. สังขาร -.. วิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เธอทั้งหลายพึงละราคะในวิญญาณนั้น 
เสีย. 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔. อนิจจสูตรที่ ๓ 

ว่าด้วยการละฉันทะราคะในสิ่งที่เป็นอนิจจัง 
[๓๓๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งที่ไม่ 
เที่ยงเสีย. ก็อะไรเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง รูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในรูปนั้น 
เสีย. เวทนา -.. สัญญา -.. สังขาร -.. วิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะใน 
วิญญาณเสีย. 

จบ สูตรที่ ๔. 

๕. ทุกขสูตรที่ ๑ 

ว่าด้วยการละฉันทะ ในสิ่งที่เป็นทุกข์ 

[๓๓๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งที่เป็นทุกข์ 
เสีย. ก็อะไรเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ รูปเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในรูปนั้นเสีย. 
เวทนา -.. สัญญา .-. สังขาร -.. วิญญาณเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในวิญญาณ 
นั้นเสีย 

จบ สูตรที่ ๕. 

๖. ทุกขสูตรที่ ๒ 

ว่าด้วยการละราคะ ในสิ่งที่เป็นทุกข์ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งที่เป็นทุกข์เสีย. ก็อะไรเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ 
รูปเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ เธอทั้งหลายพึงละราคะในรูปนั้นเสีย. เวทนา -.. สัญญา -.. สังขาร -.. 
วิญญาณเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ เธอทั้งหลายพึงละราคะในวิญญาณนั้นเสีย 
จบ สูตรที่ ๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 174 

๗. ทุกขสูตรที่ ๓ 

ว่าด้วยการละฉันทราคะ ในสิ่งที่เป็นทุกข์ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะ ในสิ่งที่เป็นทุกข์เสีย. ก็อะ ไรเป็นสิ่งที่ 
เป็นทุกข์ รูปเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในรูปนั้นเสีย. เวทนา -.. สัญญา -.. 
สังขาร -.. วิญญาณเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในวิญญาณนั้นเสีย. 

จบ สูตรที่ ๗. 

๘. อนัตตสูตรที่ ๑ 

ว่าด้วยการละฉันทะในสิ่งที่เป็นอนัตตา 

[๓๓๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งที่เป็น 
อนัตตาเสีย ก็อะไรเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา รูปเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทะใน 
รูปนั้นเสีย. เวทนา -.. สัญญา -.. สังขาร -.. วิญญาณเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละ 
ฉันทะในวิญญาณนั้นเสีย. 

จบ สูตรที่ ๘. 

๙. อนัตตสูตรที่ ๒ 

ว่าด้วยการละราคะในสิ่งที่เป็นอนัตตา 

[๓๔๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งที่เป็นอนัตตา 
เสีย. ก็อะไรเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา รูปเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละราคะในรูปนั้นเสีย 
เวทนา -.. สัญญา .-. สังขาร -.. วิญญาณเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละราคะในวิญญาณ 
นั้นเสีย. 

จบ สูตรที่ ๙. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 175 

๑๐. อนัตตสูตรที่ ๓ 

ว่าด้วยการละฉันทราคะในสิ่งที่เป็นอนัตตา 

[๓๔๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งที่เป็น 
อนัตตาเสีย. ก็อะไรเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา รูปเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะ 
ในรูปนั้นเสีย. เวทนา -.. สัญญา -.. สังขาร -.. วิญญาณเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละ 
ฉันทราคะในวิญญาณนั้นเสีย. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 

๑๑. กุลปุตตสูตรที่ ๑ 
ว่าด้วยธรรมอันสมควรแก่กุลบุตร 

[๓๔๒] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในรูป 
ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ นี้ย่อมเป็นธรรมสมควรแห่งกุลบุตรผู้บวชด้วย 
ศรัทธา. เมื่อเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ 
ย่อมกำหนดรู้ซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อกำหนดรู้ซึ่งรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ย่อมหลุดพ้นไปจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จากชาติ ชรา 
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เรากล่าวว่า ย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์. 

จบ สูตรที่ ๑๑. 

๑๒. กุลปุตตสูตรที่ ๒ 
ว่าด้วยธรรมอันสมควรแก่กุลบุตร 

[๓๔๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง 
ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ นี้ย่อมเป็นธรรมสมควรแห่งกุลบุตรผู้บวช 
ด้วยศรัทธา. เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ 
ย่อมกำหนดรู้ซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อกำหนดรู้ซึ่งรูป เวทนา สัญญา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 176 

สังขาร วิญญาณ ย่อมหลุดพ้นไปจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จากชาติ ชรา 
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เรากล่าวว่า ย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์. 

จบ สูตรที่ ๑๒. 

๑๓. กุลปุตตสูตรที่ ๓ 
ว่าด้วยธรรมอันสมควรแก่กุลบุตร 

[๓๔๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเป็นผู้พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ 
ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ นี้ย่อมเป็นธรรมสมควรแห่งกุลบุตรผู้บวช 
ด้วยศรัทธา ฯลฯ เรากล่าวว่า ย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์. 

จบ สูตรที่ ๑๓. 

๑๔. กุลปุตตสูตรที่ ๔ 
ว่าด้วยธรรมอันสมควรแก่กุลบุตร 

[๓๔๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเป็นผู้พิจารณาเห็นความเป็น 
อนัตตาในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ นี้ย่อมเป็นธรรมสมควรแห่งกุลบุตร 
ผู้บวชด้วยศรัทธา. เมื่อพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร 
ในวิญญาณ ย่อมกำหนดรู้ซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อกำหนดรู้ซึ่งรูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อมหลุดพ้นไปจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จากชาติ 
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เรากล่าวว่า ย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์. 

จบ สูตรที่ ๑๔. 

จบ กุกกุฬวรรคที่ ๔. 




พระสุตตัน' 

ตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนึกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 177 

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. กุกกุฬสูตร๘. อนัตตสูตรที่ ๑ 

๒. อนิจจสูตรที่ ๑ 

๙. อนัตตสูตรที่ ๒ 

๓. อนิจจสูตรที่ ๒ 

๑๐. อนัตตสูตรที่ ๓ 

๔. อนิจจสูตรที่ ๓ 

๑๑. กุลปุตตสูตรที่ ๑ 

๕. ทุกขสูตรที่ ๑ 

๑๒. กุลปุตตสูตรที่ ๒ 

๖. ทุกขสูตรที่ ๒ 

๑๓. กุลปุตตสูตรที่ ๓ 

๗. ทกขสตรที่ ๓ 

๑๔. กลปตตสตรที่ ๔ 

จ ะฆ 

จา จเ 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 178 
ทิฏฐิวรรคที่ ๕ 
๑. อัชฌัตติกสูตร 

ว่าด้วยเหตุแห่งสุขและทุกข์ภายใน 

[๓๔๖] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี 
อยู่ เพราะอาศัยอะไร สุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้น? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลาย มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะอาศัยรูป สุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้น 
เมื่อเวทนามีอยู่ -.. เมื่อสัญญามีอยู่ -.. เมื่อสังขารมีอยู่ -.. เมื่อวิญญาณมีอยู่ -.. เพราะอาศัยวิญญาณ 
สุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้น. 

[๓๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่ 
เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา สุขและทุกข์ภายในพึง 
บังเกิดขึ้น เพราะไม , อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ? 

กิ. ไม , ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา สุขและทุกข์ภายในพึง 
เกิดขึ้น เพราะไม , อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 179 

กิ. ไม , ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ กิจอื่นเพื่อ 
ความเป็นอย่างนี้มได้มี. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. เอตังมมสูตร 

ว่าด้วยเหตุแห่งการยึดมั่นว่าเป็นของเรา 

[๓๔๘] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี 
อยู่ เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมั่นอะไร บุคคลจึงตามเห็นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่น 
เป็นตัวตนของเรา? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลาย 
มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีรูปอยู่ เพราะอาศัยรูป เพราะยึดมั่นรูป บุคคลจึงตามเห็น 
ว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา. เมื่อเวทนามีอยู่ -.. เมื่อสัญญามีอยู่ -.. เมื่อ 
สังขารมีอยู่ -.. เมื่อวิญญาณมีอยู่ -.. เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ บุคคลจึงตามเห็น 
ว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา. 

[๓๔๙] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือ 
ไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา บุคคลพึงตามเห็นสิ่งนั้น 
ว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา เพราะไม , อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ? 

กิ. ไม , ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา -.. สัญญา -.. สังขาร -.. วิญญาณ ... เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 180 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา บุคคลพึงตามเห็นว่า 
นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา เพราะไม , อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ? 

กิ. ไม , ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความ 
เป็นอย่างนี้มได้มี. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. เอใสอัตตาสูตร 
ว่าด้วยเหตุแห่งสัสสตทิฏฐิ 

[๓๕๐] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมื่นอะไร จึงเกิดมีทิฏเอย่างนี้ว่า ตนก็อันนั้น โลกก็ 
อันนั้น เรานั้นละโลกนี้ไปแล้ว จักเป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน มื่นคง มีความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา? 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลาย มีพระผู้มีพระภาค 
เป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทังหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะอาศัยรูป เพราะยึดมื่นรูป จึงเกิดมีทิฏฐิอย่างนึ 
ว่า ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนี้ไปแล้ว ชักเป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน มื่นคง มีความ 
ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา. เมื่อเวทนามีอยู่ -.. เมื่อสัญญามีอยู่ -.. เมื่อสังขารมีอยู่ -.. เมื่อวิญญาณ 
มีอยู่ เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดมื่นวิญญาณ จึงเกิดมีทิฏเอย่างนี้ว่า ตนก็อันนั้น โลกก็อัน 
นั้น เรานั้นละโลกนี้ไปแล้ว จักเป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน มื่นคง มีความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา. 

[๓๕๑] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยง 
หรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 181 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา พึงเกิดมีทิฏฐิอย่างนี้ว่า 
ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนี้ไปแล้ว จักเป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไม , 

เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา เพราะไม , อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ? 

กิ. ไม , ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา -.. สัญญา .-. สังขาร -.. วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา พึงเกิดมีทิฏฐิอย่างนี้ว่า 
ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนี้ไปแล้ว จักเป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไม , 

เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา เพราะไม , อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ? 

กิ. ไม , ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความ 
เป็นอย่างนี้มได้มี. 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔. โนจเมสิยาสูตร 
ว่าด้วยเหตุแห่งนัตถิกทิฏฐิ 

[๓๕๒] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไร 
มีอยู่ เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดมีทิฏเอย่างนี้ว่า เราไม่พึงมี และบริขารของ 
เราไม่พึงมี เราชักไม , มี บริขารของเราจักไม่มี? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลาย มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะอาศัยรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดมีทิฏฐิ 
อย่างนี้ว่า เราไม่พึงมี บริขารของเราไม , พึงมี เราจักไม่มี บริขารของเราจักไม่มี. เมื่อเวทนามีอยู่ .. 

เมื่อสัญญามีอยู่ ... เมื่อสังขารมีอยู่ ... เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ 
จึงเกิดมีทิฏเอย่างนี้ว่า เราไม่พึงมี และบริขารของเราไม่พึงมี เราชักไม , มี บริขารของเราชักไม , มี. 

[๓๕๓] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยง 
หรือไม่เที่ยง? 



กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา พึงเกิดมีทิฏฐิอย่างนี้ว่า 
เราไม่พึงมี และบริขารของเราไม่พึงมี เราจักไม่มี บริขารของเราจักไม่มี เพราะไม , อาศัยสิ่งนั้น 
บ้างหรือ? 

กิ. ไม , ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา -.. สัญญา -.. สังขาร -.. วิญญาณเที่ยงหรือไม , เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา พึงเกิดมีทิฏฐิอย่างนี้ว่า 
เราไม่พึงมี และบริขารของเราไม่พึงมี เราจักไม่มี บริขารของเราจักไม่มี เพราะไม , อาศัยสิ่งนั้น 
บ้างหรือ? 

กิ. ไม , ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความ 
เป็นอย่างนี้มได้มี. 

จบ สูตรที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 182 
๕. มิจฉาทิฏฐิสูตร 
ว่าด้วยเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิ 

[๓๕๔] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ 
เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ธรรมของ 
ข้าพระองค์ทั้งหลาย มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปแลมีอยู่ เพราะอาศัยรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ. 
เมื่อเวทนามีอยู่ -.. เมื่อสัญญามีอยู่ -.. เมื่อสังขารมีอยู่ -.. เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะอาศัยวิญญาณ 
เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ. 

[๓๕๕] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยง 
หรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนธรรมดา พึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ เพราะไม่ 
อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ? 

กิ. ไม , ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา ... สัญญา .-. สังขาร -.. วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา พึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ 
เพราะไม , อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ? 

กิ. ไม , ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความ 
เป็นอย่างนี้มได้มี. 

จบ สูตรที่ ๕. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 183 

๖. สักกายทิฏฐิสูตร 
ว่าด้วยเหตุแห่งสักกายทิฏฐิ 

[๓๕๖] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ 
เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมื่นอะไร จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะอาศัยรูป เพราะยึดมื่นรูป จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ. 
เมื่อเวทนามีอยู่ -.. เมื่อสัญญามีอยู่ -.. เมื่อสังขารมีอยู่ เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะอาศัยวิญญาณ 
เพราะยึดมื่นวิญญาณ จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ. 

[๓๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่ 
เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา พึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ 
เพราะไม , อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ? 

กิ. ไม , ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา ... สัญญา .-. สังขาร -.. วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา พึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ 
เพราะไม , อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ? 

กิ. ไม , ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความ 
เป็นอย่างนี้มได้มี. 

จบ สูตรที่ ๖ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 184 

๗. อัตตานุทิฏฐิสูตร 
ว่าด้วยเหตุแห่งอัตตานุทิฏฐิ 

[๓๕๘] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ 
เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดอัตตานุทิฏฐิ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะอาศัยรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดมีอัตตานุ 
ทิฏฐิ. เมื่อเวทนามีอยู่ ... เมื่อสัญญามีอยู่ ... เมื่อสังขารมีอยู่ ... เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะอาศัย 
วิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดมีอัตตานุทิฏฐิ. 

[๓๕๙] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือ 
ไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา พึงเกิดมีอัตตานุทิฏฐิ 
เพราะไม , อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ? 

กิ. ไม , ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 185 

พ. เวทนา -.. สัญญา .-. สังขาร -.. วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา พึงเกิดมีอัตตานุทิฏฐิ 
เพราะไม , อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ? 

กิ. ไม , ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความ 
เป็นอย่างนี้มได้มี. 

จบ สูตรที่ ๗. 

๘. อภินิเวสสูตรที่ ๑ 
ว่าด้วยเหตุแห่งความยึดมั่น 

[๓๖๐] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ 
เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดความพัวพันด้วยสังโยชน์และความยึดมั่น? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลาย มีพระผู้มีพระภาค 
เป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะอาศัยรูป จึงเกิดความพัวพันด้วยสังโยชน์และ 
ความยึดมั่น. เมื่อเวทนามีอยู่ -.. เมื่อสัญญามีอยู่ -.. เมื่อสังขารมีอยู่ -.. เมื่อวิญญาณมีอยู่ 
เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดความพัวพันด้วยสังโยชน์และความยึดมั่น. 

[๓๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่ 
เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา พึงเกิดความพัวพันด้วย 
สังโยชน์และความยึดมั่น เพราะไม , อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ? 

กิ. ไม , ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา -.. สัญญา -.. สังขาร -.. วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 186 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา พึงเกิดความพัวพันด้วย 
สังโยชน์และความยึดมั่น เพราะไม , อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ? 

กิ. ไม , ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความ 
เป็นอย่างนี้มได้มี. 

จบ สูตรที่ ๘. 

๙. อภินิเวสสูตรที่ ๒ 
ว่าด้วยเหตุแห่งความยึดมั่น 

[๓๖๒] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ 
เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดความพัวพันและความหมกมุ่นด้วยสังโยชน์ และ 
ความยึดมั่น? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลาย 
มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะอาศัยรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดความพัวพัน 
และความหมกมุ่นด้วยสังโยชน์และความยึดมั่น. เมื่อเวทนามีอยู่ -.. เมื่อสัญญามีอยู่ -.. เมื่อ 
สังขารมีอยู่ .-. เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดความพัวพัน 
และความหมกมุ่นด้วยสังโยชน์และความยึดมั่น. 

[๓๖๓] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยง 
หรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา พึงเกิดความพัวพันและ 
ความหมกมุ่นด้วยสังโยชน์ และความยึดมั่น เพราะไม , อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 187 

กิ. ไม , ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา -.. สัญญา -.. สังขาร -.. วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา พึงเกิดความพัวพันและ 
ความหมกมุ่นด้วยสังโยชน์และความยึดมั่น เพราะไม , อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ? 

กิ. ไม , ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความ 
เป็นอย่างนี้มได้มี. 

จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. อานันทสูตร 

ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนิจจังและมิใช่ของเรา 

[๓๖๔] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์ เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ 
ประทับ ฯลฯ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานพระวโรกาส 
ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซึ่งข้าพระองค์ได้พึงแล้ว พึงเป็นผู้ๆ 
เดียวหลีกออกจากหมู , ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เถิด. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรอานนท์ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

อา. ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

อา. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม 
เห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา? 

อา. ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 188 

พ. เวทนา -.. สัญญา -.. สังขาร -.. วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

อา. ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

อา. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม 
เห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา? 

อา. ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

[๓๖๕] พ. ดูกรอานนท์ เพราะเหตุนั้นแล รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต 
อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี 
อยู่ในที่ไกลก็ดี อยู่ในที่ใกล้ก็ดี รูปทั้งหมดนั้น เธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง 
อย่างนี้ว่า นั่นไม , ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา. เวทนา -.. สัญญา -.. 

สังขาร -.. วิญญาณ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายในก็ดี 
ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยู่ในที่ไกลก็ดี อยู่ในที่ใกลัก็ดี 
วิญญาณทั้งหมดนั้น เธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา 
นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา. ดูกรอานนท์ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา แม้ในสังขาร แม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย 
ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัด จึงหลุดพ้น. เบื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณ หยั่งรู้ว่า 
หลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อ 
ความเป็นอย่างนี้มิได้มี. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 

จบ ทิฏฐิวรรคที่ ๕. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 189 
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 


๑. อัชฌัตติกสูตร 
๒. เอตังมมสูตร 
๓. เอใสอัตตาสูตร 
๔. โมจเมสิยาสูตร 


๖. สักกายทิฏฐิสูตร 
๗. อัตตานุทิฏฐิสูตร 
๘. อภินิเวสสูตรที่ ๑ 
๙. อภินิเวสสูตรที่ ๒ 


๕.มิจฉาทิฏฐิสูตร ๑๐. อานันทสูตร. 

จบ จุลปัณณาสก์. 


รวมวรรคที่มีในจุลปัณณาสก์นั้น คือ 
๑. อันตวรรค ๔. กุกกุฬวรรค 

๒. ธัมมกถิกวรรค ๕. ทิฏฐิวรรค 

๓. อวิชชาวรรค 

รวม ๕ วรรค ตติยปัณณาสก์และนิบาตก็เรียกในข้นธสังยุตนั้น 
รวมปัณณาสก์'ที่มี , ใน'ข้นธสังยุต ๓ ปัณณาสก์. 

จบ ข้นธสังยุต. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 190 

๒. ราธสังยุต 
ปฐมวรรคที่ ๑ 
๑. มารสูตร 
ว่าด้วยขันธมาร 

[๓๖๖] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ท่านพระราธะ ได้เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ 
ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้ทูลถาม 
พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า มาร มาร ดังนี้ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรหนอ 
แล จึงเรียกว่า มาร? 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกรราธะเมื่อรูปมีอยู่มาร(ความตาย)จึงมี 
ผู้ท่าให้ตายจึงมี ผู้ตายจึงมี เพราะฉะนั้นแหละ ราธะ เธอจงพิจารณาเห็นรูปว่า เป็นมาร 
เป็นผู้ท่าให้ตาย เป็นผู้ตาย เป็นโรค เป็นหัว!! เป็นลูกศร เป็นความทุกข์ เป็นตัวทุกข์ 
บุคคลเหล่าใดพิจารณาเห็นรูปนั้นอย่างนี้บุคคลเหล่านั้น ชื่อว่า ย่อมเห็นชอบ. เมื่อเวทนามีอยู่ ฯลฯ 
เมื่อสัญญามีอยู่ ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู่ ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู่ มารจึงมี ผู้ท่าให้ตายจึงมี 
ผู้ตายจึงมี เพราะฉะนั้นแหละ ราธะ เธอจงพิจารณาเห็นวิญญาณว่า เป็นมาร เป็นผู้ท่าให้ตาย 
เป็นผู้ตาย เป็นโรค เป็นหัว!! เป็นลูกศร เป็นความทุกข์ เป็นตัวทุกข์ บุคคลเหล่าใดพิจารณา 
เห็นวิญญาณนั้นอย่างนี้บุคคลเหล่านั้น ชื่อว่า ย่อมเห็นชอบ. 

รา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ความเห็นชอบมีประโยชน์อย่างไร พระเจ้าข้า? 

พ. ดูกรราธะ ความเห็นชอบมีประโยชน์ให้เบื่อหน่าย. 

รา. ความเบื่อหน่ายมีประโยชน์อย่างไร พระเจ้าข้า? 

พ. ดูกรราธะ ความเบื่อหน่ายมีประโยชน์ให้คลายกำหนัด. 

รา. ก็ความคลายกำหนัดเล่ามีประโยชน์อย่างไร พระเจ้าข้า? 

พ. ดูกรราธะ ความคลายกำหนัดมีประโยชน์ให้หลุดพ้น. 

รา. ความหลุดพ้นเล่า มีประโยชน์อย่างไร พระเจ้าข้า? 

พ. ดูกรราธะ ความหลุดพ้นมีประโยชน์เพื่อนิพพาน. 

รา. นิพพานเล่ามีประโยชน์อย่างไร พระเจ้าข้า? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 191 

พ. ดูกรราธะ เธอถามเลยปัญหาไปเสียแล้ว เธอไม , อาจเพื่อถือเอาที่สุดของปัญหาได้. 

ดูกรราธะ อันพรหมจรรย์เป็นคุณชาติหยั่งลงสู่นิพพาน มีนิพพานเป็นที่สุด อันกุลบุตรย่อมอยู่ 
ประพฤติแล. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. สัตตสูตร 
ว่าด้วยเหตุที่เรียกว่าสัตว์ 

[๓๖๗] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันอารามของท่าน 
อนาถบิฌฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ท่านพระราธะได้เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค 
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้ทูลถาม 
พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า สัตว์ สัตว์ ดังนี้ ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไร 
หนอแล จึงเรียกว่า สัตว์? 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรราธะ เพราะเหตุที่มี ความพอใจ ความกำหนัด 
ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยากในรูปแล เป็นผู้ข้องในรูป เป็นผู้เกี่ยวข้องในรูปนั้น ฉะนั้น 
จึงเรียกว่า สัตว์. เพราะเหตุที่มีความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก 
ในเวทนา ... ในสัญญา ... ในสังขาร ... ในวิญญาณ เป็นผู้ข้องในวิญญาณ เป็นผู้เกี่ยวข้อง 
ในวิญญาณนั้น ฉะนั้น จึงเรียกว่า สัตว์. ดูกรราธะ เด็กชายหรือเด็กหญิง เล่นอยู่ตามเรือนฝ่น 
ทั้งหลาย เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัด ไม่ปราศจากความพอใจ ไม , ปราศจากความรัก 
ไม่ปราศจากความกระหาย ไม่ปราศจากความกระวนกระวาย ไม , ปราศจากความทะยานอยาก 
ในเรือนฝ่นเหล่านั้นอยู่เพียงใด ย่อมอาลัย ย่อมอยากเล่น ย่อมหวงแหน ย่อมยึดถือเรือนฝุน 
ทั้งหลายอยู่เพียงนั้น. ดูกรราธะ แต่ว่าในกาลใด เด็กชายหรือเด็กหญิงเป็นผู้ปราศจากความ 
กำหนัด ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความกระวน 
กระวาย ปราศจากความทะยานอยากในเรือนฝ่นเหล่านั้นแล้ว ในกาลนั้นแล เด็กชายหรือ 
เด็กหญิงเหล่านั้น ย่อมรื้อ ย่อมยื้อแย่ง ย่อมกำจัด ย่อมท่าเรือนฝ่นเหล่านั้น ให้เล่นไม , ได้ 
ด้วยมือและเท้า ฉันใด ดูกรราธะ แท้เธอทั้งหลายก็จงรื้อ จงยื้อแย่ง จงกำจัด จงท่ารูปให้ 
เป็นของเล่นไม , ได้ จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหา จงรื้อ จงยื้อแย่ง จงกำจัด จงท่าเวทนา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 192 

ให้เป็นของเล่นไม , ได้ จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหา จงรื้อ จงยื้อแย่ง จงกำจัด จงทำ 
สัญญาให้เป็นของเล่นไม , ได้ จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหา จงรื้อ จงยื้อแย่ง จงกำจัด 
จงทำสังขารให้เป็นของเล่นไม , ได้ จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหา จงรื้อ จงยื้อแย่ง 
จงกำจัด จงทำวิญญาณให้เป็นของเล่นไม , ได้ จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหา ฉันนั้น 
นั่นเทียวแล. ดูกรราธะ เพราะว่าความสิ้นไปแห่งตัณหา เป็นนิพพาน. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. ภวเนตติสูตร 
ว่าด้วยกิเลสที่นำไปสู่ภพ 

[๓๖๘] พระนครสาวัตถี. ท่านพระราธะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เจริญ ที่เรียกว่า กิเลสเครื่องนำไปในภพ ในภพ ดังนี้ กิเลสเครื่องนำไปในภพเป็นไฉน? 
ความดับกิเลสเครื่องนำไปในภพเป็นไฉน? 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรราธะ ความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน 
ความทะยานอยาก ความเข้าถึง ความยึดนั่น อันเป็นที่ตั้งที่อยู่อาศัยแห่งจิต ในรูป. 

นี้เรากล่าวว่า กิเลสเครื่องนำไปในภพ เพราะความดับสนิทแห่งกิเลสเหล่านั้น เรากล่าวว่า 
เป็นธรรมที่ดับสนิทแห่งกิเลสเครื่องนำไปในภพ. ความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน 
ความทะยานอยาก ความเข้าถึง ความยึดนั่น อันเป็นที่ตั้งที่อยู่อาศัยแห่งจิต ในเวทนา ... 

ในสัญญา -.. ในสังขาร -.. ในวิญญาณ. นี้เรากล่าวว่า กิเลสเครื่องนำไปในภพ เพราะความดับ 
สนิทแห่งกิเลสเหล่านั้น เรากล่าวว่า เป็นธรรมเป็นที่ดับสนิทแห่งกิเลสเครื่องนำไปในภพ. 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔. ปริญเญยยสูตร 
ว่าด้วยธรรมที่ควรกำหนดรู้ 

[๓๖๙] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ท่านพระราธะได้เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 193 

ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. พระผู้มีพระภาคได้ตรัส 
กะท่านพระราธะว่า ดูกรราธะ เราจักแสดงปริญเญยยธรรม ธรรมอันบุคคลควรกำหนดรู ปริญญา 
ความกำหนดรู้ และปริญญาตาวีบุคคล บุคคลผู้กำหนดรู้เธอจงพึง จงใส่ใจให้ดี เราชักกล่าว. 
ท่านพระราธะ รับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรราธะ ปริญเญยย 
ธรรมเป็นไฉน? ดูกรราธะ รูปแลเป็นปริญเญยยธรรม เวทนาเป็นปริญเญยยธรรม สัญญาเป็น 
ปริญเญยยธรรม สังขารเป็นปริญเญยยธรรม วิญญาณเป็นปริญเญยยธรรม. ดูกรราธะ ธรรม 
เหล่านี้เรากล่าวว่า ปริญเญยยธรรม: ดูกรราธะ ปริญญาเป็นไฉน? ความสิ้นราคะ ความสิ้น 
โทสะ ความสิ้นโมหะ. นี้เรากล่าวว่าปริญญา. ดูกรราธะ ปริญญาตาวีบุคคลเป็นไฉน? ผู้ที่เขา 
พึงเรียกกันว่าพระอรหันต์ คือ ท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้.ดูกรราธะ ผู้นี้เรากล่าวว่า 
ปริญญาตาวีบุคคล. 

จบ สูตรที่ ๔. 

๕. สมฌพราหมณสูตรที่ ๑ 

ว่าด้วยผู้ควรยกย่องและไม่ควรยกย่องว่าเป็นสมฌพราหมณ์ 

[๓๗๐] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระราธะว่า ดูกรราธะ 
อุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้. ๕ ประการเป็นไฉน? คือ อุปาทานขันธ์คือรูป ๑ อุปาทานขันธ์คือ 
เวทนา ๑ อุปาทานขันธ์ คือสัญญา ๑ อุปาทานขันธ์คือสังขาร ๑ อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ ๑ 
ดูกรราธะ ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ไม , รู้ชัดซึ่งคุณ โทษ และธรรมเครื่องสลัด 
ออกแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้ตามความเป็นจริง สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมไม , ได้ 
รับยกย่องว่าเป็นสมณะในหมู , สมณะ หรือไม , ได้รับยกย่องว่าเป็นพราหมณ์ในหมู , พราหมณ์ อนึ่ง 
ท่านเหล่านั้นจะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ หรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ 
ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ไม , ได้เลย. 

[๓๗๑] ดูกรราธะ ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ชัดซึ่งคุณ โทษ และ 
ธรรมเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ ตามความเป็นจริง สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น 
แล ย่อมได้รับยกย่องว่าเป็นสมณะในหม , สมณะ และได้รับยกย่องว่าเป็นพราหมณ์ในหม่พราหมณ์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 194 

อนึ่ง ท่านเหล่านั้นย่อมทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ และประโยชน์แห่งความเป็น 
พราหมณ์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ได้ด้วย. 

จบ สูตรที่ ๕. 

๖. สมณพราหมณสูตรที่ ๒ 

ว่าด้วยผู้ควรยกย่องและไม่ควรยกย่องว่าเป็นสมฌพราหมณ์ 

[๓๗๒] พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระราธะว่า ดูกรราธะ อุปาทานขันธ์ ๕ ประการ 
นี้. ๕ ประการเป็นไฉน? คือ อุปาทานขันธ์คือรูป -.. อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ. ดูกรราธะ 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ไม , รู้ซัดเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และธรรมเครื่องสลัด 
ออกแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้ตามความเป็นจริง สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมไม่ 
ได้รับยกย่องว่าเป็นสมณะในหมู , สมณะ หรือว่าไม , ได้รับยกย่องว่าเป็นพราหมณ์ในหมู , พราหมณ์ อนึ่ง 
ท่านเหล่านั้นจะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ หรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ 
ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ไม , ได้เลย. ดูกรราธะ ส่วนสมณะหรือพราหมณ์ 
เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ย่อมรู้ชัดเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และธรรมเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทาน 
ขันธ์ ๕ ประการนี้ตามความเป็นจริง สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมได้รับยกย่องว่าเป็น 
สมณะในหมู , สมณะและได้รับยกย่องว่าเป็นพราหมณ์ในหมู , พราหมณ์ อนึ่ง ท่านเหล่านั้นย่อมทำ 
ให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ได้ด้วย. 

จบ สูตรที่ ๖. 

๗. โสตาปันนสูตร 

ว่าด้วยเหตุให้สำเร็จเป็นพระโสดาบัน 

[๓๗๓] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระราธะว่า ดูกรราธะ อุปาทาน 
ขันธ์ ๕ ประการนี้. ๕ ประการเป็นไฉน? คือ อุปาทานขันธ์คือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ. 
ดูกรราธะ ในกาลใดแล อริยสาวกย่อมรู้ชัดเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และธรรมเครื่อง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 195 

สลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้ตามความเป็นจริง. เมื่อนั้น อริยสาวกนี้เรากล่าวว่า 
เป็นโสดาบันผู้มีความไม่ตกตํ่าเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๗. 

๘. อรหันตสูตร 

ว่าด้วยเหตุให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ 

[๓๗๔] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสกะท่านพระราธะว่า ดูกรราธะ อุปาทาน 
ขันธ์ ๕ ประการนี้. ๕ ประการเป็นไฉน? คือ อุปาทานขันธ์คือรูป -.. อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ. 
ดูกรราธะ ในกาลใดแล ภิกษุรู้ชัดเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และธรรมเครื่องสลัดออก 
แห่งอุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้ตามความเป็นจริงแล้ว ย่อมเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม , ถือมั่น. ดูกร 
ราธะ ภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นอรหันตขีณาสพ ผู้อยู่จบพรหมจรรย์ ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ปลง 
ภาระลงแล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว ผู้หมดสิ้นกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพแล้ว 
ผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ. 

จบ สูตรที่ ๘. 

๙. ฉันทราคสูตรที่ ๑ 
ว่าด้วยการละฉันทราคะในขันธ์ ๕ 

[๓๗๕] พระนครสาวัตถี พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระราธะว่า ดูกรราธะ เธอ 
จงสละความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยากในรูปเสีย ด้วยอาการอย่างนี้ 
รูปนั้นจักเป็นของอันเธอละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำไม , ให้มี 
ไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดา เธอจงละความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยาน 
อยาก ในเวทนา -.. ในสัญญา -.. ในสังขาร -.. ในวิญญาณเสีย ด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณนั้น 
ชักเป็นธรรมชาติอันเธอละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำไม่ให้มี 
ไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดา. 

จบ สูตรที่ ๙. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 196 

๑๐. ฉันทราคสูตรที่ ๒ 
ว่าด้วยการละฉันทราคะในขันธ์ ๕ 

[๓๗๖] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสกะท่านพระราธะว่า ดูกรราธะ เธอจงละ 
ความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ความเข้าถึง ความยึดมั่น อันเป็น 
ที่ตั้ง ที่อยู่ ที่อาศัยแห่งจิตในรูปเสีย ด้วยอาการอย่างนี้รูปนั้น จักเป็นของอันเธอละได้แล้ว 
ตัดรากขาดแล้ว ท่าให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ท่าไม่ให้มี ไม , ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดา. 

เธอจงละความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ความเข้าถึง ความยึดมั่น 
อันเป็นที่ตั้ง ที่อยู่ ที่อาศัยแห่งจิตในเวทนา ... ในสัญญา ... ในสังขาร ... ในวิญญาณเสีย 
ด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณนั้น ชักเป็นธรรมชาติอันเธอละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ท่าให้เป็น 
เหมือนตาลยอดด้วน ท่าไม่ให้มี ไม , ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดา. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 

จบ วรรคที่ ๑ 


รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. มารสูตร๖. สมณพราหมณสูตรที่ ๒ 
๒. สัตตสูตร๗. โสตาป้นนสูตร 
๓. ภวเนตติสูตร ๘. อรหันตสูตร 

๔. ปริญเญยยสูตร ๙. ฉันทราคสูตรที่ ๑ 

๕. สมณพราหมฌสูตรที่ ๑ ๑๐. ฉันทราคสูตรที่ ๒ 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 197 

ทุติยวรรคที่ ๒ 
๑. มารสูตร 
ว่าด้วยขันธมาร 

[๓๗๗] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ท่านพระราธะได้เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึง 
ที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า มาร มาร ดังนี้มารเป็นไฉนหนอ? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรราธะ รูปเป็นมาร เวทนาเป็นมาร สัญญาเป็นมาร 
สังขารเป็นมาร วิญญาณเป็นมาร ดูกรราธะ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อ 
หน่ายทั้งในรูป ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในเวทนา ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายทั้งใน 
สังขาร ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัด 
ย่อมหลุดพ้น. ครั้นหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว. รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว 
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มได้มี. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. มารธัมมสูตร 
ว่าด้วยธรรมของมาร 

[๓๗๘] พระนครสาวัตถี. ท่านพระราธะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เจริญ ที่เรียกว่า มารธรรม มารธรรม ดังนี้มารธรรมเป็นไฉนหนอ? พระผู้มีพระภาคตรัส 
ตอบว่า ดูกรราธะ รูปเป็นมารธรรม เวทนาเป็นมารธรรม สัญญาเป็นมารธรรม สังขารเป็น 
มารธรรม วิญญาณเป็นมารธรรม. ดูกรราธะ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ กิจ 
อื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ'ได้มี. 

จบ สูตรที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 198 

๓. อนิจจสูตร 
ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนิจขัง 

[๓๗๙] พระนครสาวัตถี. ท่านพระราธะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เจริญ ที่เรียกว่า อนิจขัง อนิจขัง ดังนี้อะไรหนอเป็นอนิจขัง? พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า 
ดูกรราธะ รูปเป็นอนิจขัง เวทนาเป็นอนิจขัง สัญญาเป็นอนิจขัง สังขารเป็นอนิจขัง วิญญาณ 
เป็นอนิจขัง. ดูกรราธะ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ 
มิได้มี. 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔. อนิจจขัมมสูตร 
ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนิจจธรรม 

[๓๘๐] พระนครสาวัตถี. ท่านพระราธะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เจริญ ที่เรียกว่า อนิจจธรรม อนิจจธรรม ดังนี้อะไรหนอเป็นอนิจจธรรม? พระผู้มีพระภาค 
ตรัสตอบว่า รูปเป็นอนิจจธรรม เวทนาเป็นอนิจจธรรม สัญญาเป็นอนิจจธรรม สังขารเป็น 
อนิจจธรรม ดูกรราธะ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ 
มิ ได้ มี. 

จบ สูตรที่ ๔. 

๕. ทุกขสูตร 
ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ 

[๓๘๑] พระนครสาวัตถี. ท่านพระราธะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เจริญ ที่เรียกว่า ทุกข์ ทุกข์ ดังนี้อะไรหนอเป็นทุกข์? พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกร 
ราธะ รูปเป็นทุกข์ เวทนาเป็นทุกข์ สัญญาเป็นทุกข์ สังขารเป็นทุกข์ วิญญาณเป็นทุกข์. ดูกร 
ราธะ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มได้มี. 

จบ สูตรที่ ๕. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 199 

๖. ทุกขธัมมสูตร 
ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกขธรรม 

[๓๘๒] พระนครสาวัตถี. ท่านพระราธะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ 
เจริญ ที่เรียกว่า ทุกขธรรม ทุกขธรรม ดังนี้ อะไรหนอเป็นทุกขธรรม? พระผู้มีพระภาค 
ตรัสตอบว่า ดูกรราธะ รูปเป็นทุกขธรรม เวทนาเป็นทุกขธรรม สัญญาเป็นทุกขธรรม สังขาร 
เป็นทุกขธรรมวิญญาณเป็นทุกขธรรม. ดูกรราธะ อรัยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ'ได้มี. 

จบ สูตรที่ ๖. 

๗. อนัตตาสูตร 
ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา 

[๓๘๓] พระนครสาวัตถี. ท่านพระราธะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เจริญ ที่เรียกว่า อนัตตา อนัตตา ดังนี้ อะไรหนอเป็นอนัตตา? พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า 
ดูกรราธะ รูปเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตา สัญญาเป็นอนัตตา สังขารเป็นอนัตตา วิญญาณ 
เป็นอนัตตา ดูกรราธะ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ 
มิ ได้ มี. 

จบ สูตรที่ ๗. 

๘. อนัตตธัมมสูตร 
ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตธรรม 

[๓๘๔] พระนครสาวัตถี. ท่านพระราธะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เจริญ ที่เรียกว่า อนัตตธรรม อนัตตธรรม ดังนี้ อะไรหนอเป็นอนัตตธรรม? พระผู้มี 
พระภาคตรัสตอบว่า ดกรราธะ รปเป็นอนัตตธรรม เวทนาเป็นอนัตตธรรม สัฌฌาเป็นอนัตต - 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 200 

ธรรม สังขารเป็นอนัตตธรรม วิญญาณเป็นอนัตตธรรม. ดูกรราธะ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว 
เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มได้มี. 

จบ สูตรที่ ๘. 

๙. ขยธัมมสูตร 
ว่าด้วยสภาพที่รู้จักสิ้นสูญ 

[๓๘๕] พระนครสาวัตถี. ท่านพระราธะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เจริญ ที่เรียกว่า ขยธรรม ขยธรรม ดังนี้ อะไรหนอเป็นขยธรรม? พระผู้มีพระภาคตรัส 
ตอบว่า ดูกรราธะ รูปเป็นขยธรรม เวทนาเป็นขยธรรม สัญญาเป็นขยธรรม สังขารเป็นขยธรรม 
วิญญาณเป็นขยธรรม. ดูกรราธะ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความ 
เป็นอย่างนี้มได้มี. 

จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. วยธัมมสูตร 
ว่าด้วยสภาพที่รู้จักเสื่อมสลาย 

[๓๘๖] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ท่านพระราธะได้เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ 
ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า วยธรรม วยธรรม ดังนี้อะไรหนอเป็นวยธรรม? 
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรราธะ รูปเป็นวยธรรม เวทนาเป็นวยธรรม สัญญาเป็นวยธรรม 
สังขารเป็นวยธรรม วิญญาณเป็นวยธรรม. ดูกรราธะ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ 
ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูป ฯลฯ รู้ซัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำ 
เสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ 1 ได้มี. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 201 

๑๑. สมุทยธัมมสูตร 
ว่าด้วยสภาพที่รู้จักเกิดขึ้น 

[๓๘๗] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ท่านพระราธะได้เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ 
ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถาม 
พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า สมุทยธรรม สมุทยธรรม ดังนี้อะไรหนอ 
เป็นสมุทยธรรม? พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรราธะ รูปเป็นสมุทยธรรม เวทนาเป็น 
สมุทยธรรมสัญญาเป็นสมุทยธรรม สังขารเป็นสมุทยธรรม วิญญาณเป็นสมุทยธรรม. ดูกรราธะ 
อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูป ฯลฯ รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว 
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ 1 ได้มี. 

จบ สูตรที่ ๑๑. 

๑๒. นิโรธธัมมสูตร 
ว่าด้วยสภาพที่รู้จักดับ 

[๓๘๘] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ท่านพระราธะได้เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ 
ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า นิโรธธรรม นิโรธธรรม ดังนี้อะไรหนอเป็น 
นิโรธธรรม? พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรราธะ รูปเป็นนิโรธธรรม เวทนาเป็นนิโรธธรรม 
สัญญาเป็นนิโรธธรรม สังขารเป็นนิโรธธรรม วิญญาณเป็นนิโรธธรรม. ดูกรราธะ อริยสาวก 
ผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ 1 ได้. 

จบ สูตรที่ ๑๒. 


จบ ทุติยวรรคที ๒. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 202 

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. มารสูตร ๗. อนัตตาสูตร 

๒. มารธัมมสูตร ๘. อนัตตธัมมสูตร 
๓. อนิจจสูตร ๙. ขยธัมมสูตร 

๔. อนิจธัมมสูตร ๑๐. วยธัมมสูตร 
๕. ทุกขสูตร ๑๑. สมุทยธัมมสูตร 

๖. ทุกขธัมมสูตร ๑๒. นิโรธธัมมสูตร 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 203 

อายาจนวรรคที่ ๓ 
๑. มารสูตร 

ว่าด้วยการละความพอใจในขันธมาร 

[๓๘๙] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ท่านพระราธะได้เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค 
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลพระ 
มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาสทรงแสดงธรรม 
โดยย่อแก่ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้พึงแล้ว จะพึงเป็นผู้ๆ เดียว หลีกออกจากหมู , ไม่ประมาท 
มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เถิด. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นมาร เธอ 
พึงละความพอใจ ความกำหนัด ความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสีย. ดูกรราธะ 
ก็อะไรเล่าเป็นมาร? ดูกรราธะ รูปเป็นมาร เธอพึงละความพอใจ ความกำหนัด ความกำหนัด 
ด้วยสามารถความพอใจในรูปนั้นเสีย. เวทนาเป็นมาร -.. สัญญาเป็นมาร -.. สังขารเป็นมาร -.. 
วิญญาณเป็นมาร เธอพึงละความพอใจ ความกำหนัด ความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจ 
ในวิญญาณนั้นเสีย. ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นมาร เธอพึงละความพอใจ ความกำหนัด ความ 
กำหนัดด้วยสามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสีย. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. มารธัมมสูตร 

ว่าด้วยการละความพอใจในมารธรรม 

[๓๙๐] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นมารธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกำหนัด ความ 
กำหนัดด้วยสามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสีย. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. อนิจจสูตร 

[๓๙๑] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นอนิจจัง ฯลฯ 

จบ สูตรที่ ๓. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 204 

๔. อนิจจธัมมสูตร 

[๓๙๒] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นอนิจจธรรม ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๔. 

๕. ทุกขสูตร 

[๓๙๓] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นทุกข์ ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๕. 

๖. ทุกขธัมมสูตร 

[๓๙๔] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นทุกขธรรม ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๖. 

๗. อนัตตาสูตร 

[๓๙๕] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นอนัตตา ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๗. 

๘. อนัตตธัมมสูตร 

[๓๙๖] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นอนัตตธรรม ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๘. 

๙. ขยธัมมสูตร 

[๓๙๗] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นขยธรรม ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๙. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 205 
๑๐. วยธัมมสูตร 

[๓๙๘] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นวยธรรม ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๑๐. 

๑๑. สมุทยธัมมสูตร 

[๓๙๙] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นสมุทยธรรม ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๑๑. 

๑๒. นิโรธธัมมสูตร 

ว่าด้วยการละความพอใจในสิ่งที่รู้จักดับ 

[๔๐๐] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ท่านพระราธะได้เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึง 
ที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูล 
พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาสทรงแสดง 
ธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์ได้พีงแล้ว พึงเป็นผู้ๆ เดียว หลีกออกจากหมู่ ไม , 

ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เถิด. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็น 
นิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกำหนัด ความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในสิ่งนั้น 
เสีย. ดูกรราธะ อะไรเป็นนิโรธธรรม? ดูกรราธะ รูปเป็นนิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจ 
ความกำหนัด ความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในรูปนั้นเสีย. เวทนาเป็นนิโรธธรรม ฯลฯ 
สัญญาเป็นนิโรธธรรม ฯลฯ สังขารเป็นนิโรธธรรม ฯลฯ วิญญาณเป็นนิโรธธรรม เธอพึงละความ 
พอใจ ความกำหนัด ความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในวิญญาณนั้นเสีย. 

จบ สูตรที่ ๑๒. 

จบ อายาจนวรรคที่ ๓. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 206 

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. มารสูตร ๗. อนัตตาสูตร 

๒. มารธัมมสูตร ๘. อนัตตธัมมสูตร 

๓. อนิจจสูตร ๙. ขยธัมมสูตร 

๔. อนิจจธมมสูตร ๑๐. วยธัมมสูตร 
๕. ทุกขสูตร ๑๑. สมุทยธัมมสูตร 

๖.ทุกขธัมมสูตร ๑๒.นิโรธธัมมสูตร. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 207 
อุปนิสินนวรรคที่ ๔ 
๑. มารสูตร 

ว่าด้วยการละความพอใจในสิ่งที่เป็นมาร 
[๔๐๑] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระราธะว่า 
ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นมาร เธอพึงละความพอใจ ความกำหนัด ความกำหนัดด้วยอำนาจความ 
พอใจในสิ่งนั้นเสีย. ดูกรราธะ สิ่งใดเล่าเป็นมาร? ดูกรราธะ รูปเป็นมาร เธอพึงละความ 
พอใจ ความกำหนัด ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปนั้นเสีย ฯลฯ วิญญาณเป็นมาร 
เธอพึงละความพอใจ ความกำหนัด ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในวิญญาณนั้นเสีย. 
ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นมาร เธอพึงละความพอใจ ความกำหนัด ความกำหนัดด้วยอำนาจ 
ความพอใจในสิ่งนั้นเสีย. 

[๔๐๒] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระราธะว่า 
ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นมาร เธอพึงละความกำหนัดในสิ่งนั้นเสีย ฯลฯ 

[๔๐๓] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นมาร เธอพึงละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ 
ในสิ่งนั้นเสีย ฯลฯ 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. มารธัมมสูตร 

ว่าด้วยการละความพอใจในมารธรรม 

[๔๐๔] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นมารธรรม เธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ฯลฯ 
[๔๐๕] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นมารธรรม เธอพึงละความกำหนัดในสิ่งนั้นเสีย ฯลฯ 
[๔๐๖] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นมารธรรม เธอพึงละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ 
ในสิ่งนั้นเสีย ฯลฯ 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. อนิจจสูตร 

[๔๐๗] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นอนิจจัง ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๓. 

๔. อนิจจธัมมสูตร 

[๔๐๘] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นอนิจจธรรม ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 208 

๕. ทุกขสูตร 

[๔๐๙] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นทุกข์ ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๕. 

๖. ทุกขธัมมสูตร 

[๔๑๐] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นทุกขธรรม ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๖. 

๗. อนัตตาสูตร 

[๔๑๑] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นอนัตตา ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๗. 

๘. อนัตตธัมมสูตร 

[๔๑๒] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นอนัตตธรรม ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๘. 

๙. ขยธัมมสูตร 

[๔๑๓] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นขยธรรม ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. วยธัมมสูตร 

[๔๑๔] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นวยธรรม ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๑๐. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 209 

๑๑. สมุทยธัมมสูตร 

ว่าด้วยการละความพอใจสิ่งที่รู้จักเกิดขึ้น 
[๔๑๕] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นสมุทยธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกำหนัด 
ความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๑๑. 

๑๒. นิโรธธัมมสูตร 
ว่าด้วยการละความใจในสิ่งที่รู้จักดับ 

[๔๑๖] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระราธะว่า ดูกรราธะ สิ่งใด 
แลเป็นนิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกำหนัด ความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจ 
ในสิ่งนั้นเสีย. ดูกรราธะ ก็สิ่งใดเล่าเป็นนิโรธธรรม? ดูกรราธะ รูปแลเป็นนิโรธธรรม เธอพึง 
ละความพอใจ ความกำหนัด ความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในรูปนั้นเสีย. เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นนิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกำหนัด ความกำหนัด 
ด้วยสามารถความพอใจในวิญญาณนั้นเสีย. ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นนิโรธธรรม เธอพึงละ 
ความพอใจ ความกำหนัด ความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสีย. 

จบ สูตรที่ ๑๒. 

จบ อุปนึสินนวรรคที่ ๔. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 210 

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. มารสูตร ๖. ทุกขธัมมสูตร 

๒. มารธัมมสูตร ๗. อนัตตาสูตร 

๓. อนิจจสูตร ๘. อนัตตธัมมสูตร 

๔. อนิจจธัมมสูตร ๙.ขยธัมมสูตร 
๕. ทุกขสูตร ๑๐. วยธัมมสูตร 

๑๑. สมุทยธัมมสูตร ๑๒. นิโรธธัมมสูตร. 




พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๙ สังยุตตนิกายขันธวารวรรค-หน้าที่211 

๓. ทิฎฐิสังยุต 
โสตาปัตติวรรคที่ ๑ 
๑. นวาตสูตร 
ว่าด้วยเหตุเกิดมิจฉาทิฏฐิ 

[๔๑๗] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ฯลฯ พระผู้มีพระภาค 
ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรหนอมีอยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร ทิฏฐิ 
จึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ลมย่อมไม่พัด แม่นี้าย่อมไหล สตรีมีครรภ์ย่อมไม่คลอด พระจันทร์และ 
พระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม่ตก เป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด ดังนี้? ภิกษุเหล่า 
นั้น กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมทั้งหลายของข้าพระองค์ทั้งหลาย 
มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน มีพระผู้มีพระภาคเป็นแบบ มีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งอาศัย 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอเนื้อความแห่งภาษิตนี้จงแจ่มแจ้งกะพระผู้มีพระภาคเถิด ภิกษุทั้งหลายได้ 
ฟ้งธรรมของพระผู้มีพระภาคแล้วชักทรงจำไว้. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่น 
นั้น เธอทั้งหลายจงฟ้ง จงใส่ใจให้ดี เราชักกล่าว. ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระพุทธดำรัสแล้ว. 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทังหลาย เมื่อรูปแลมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป 
ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ลมย่อมไม่พัด แม่นี้าย่อมไม , ไหล สตรีมีครรภ์ย่อมไม่คลอด พระจันทร์ 
และพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม่ตก เป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด. เมื่อเวทนามีอยู่ 
ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู่ ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู่ ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะ 
ยึดมั่นวิญญาณทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ลมย่อมไม่พัด แม่นี้าย่อมไม , ไหล สตรีมีครรภ์ย่อมไม่คลอด 
พระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม , ตก เป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด. 

[๔๑๘] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยง 
หรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 212 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ลมย่อมไม่พัด แม่นั้าย่อมไม , ไหล สตรีมีครรภ์ย่อมไม่คลอดพระจันทร์ 
และพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม , ตก เป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง ฯลฯ สัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยง ฯลฯ สังขารเที่ยงหรือไม่ 
เที่ยง ฯลฯ วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ลมย่อมไม่พัด แม่นั้าย่อมไม , ไหล สตรีมีครรภ์ย่อมไม่คลอด 
พระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม่ตก เป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. แบ้สิ่งที่บุคคลเห็นแล้ว พึงแล้ว ทราบแล้ว รู้แจ้งแล้ว ถึงแล้ว แสวงหาแล้ว 
ใคร่ครวญแล้วด้วยใจ เป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ลมย่อมไม่พัด แม่นั้าย่อมไม , ไหล สตรีมีครรภ์ย่อมไม่คลอด พระจันทร์ 
และพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม่ตก เป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล พระอริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหล่านี้ 
ชื่อว่าเป็นอันละสงสัยแบ้ในทุกข์ แบ้ในทุกขสมุทัย แบ้ในทุกขนิโรธ แบ้ในทุกขนิโรธคากินี- 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 213 

ปฏิปทา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น อริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นพระโสดาบัน มีความไม่ 
ตกตํ่าเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. เอตังมมสูตร 

ว่าด้วยเหตุแห่งการถือมั่นว่าเป็นของเรา 

[๔๑๙] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรหนอ 
มีอยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา 
นั่นเป็นตัวตนของเรา? ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ 
ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูป 
แลมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่น 
เป็นตัวตนของเรา. เมื่อเวทนามีอยู่ ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู่ ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู่ ฯลฯ เมื่อ 
วิญญาณมีอยู่ เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า นั่นของเรา 
นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา. 

[๔๒๐] พ. ดูกรภิกษุทังหลาย เธอทังหลายจะสำคัญความข้อนันเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือ 
ไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 214 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. แบ้สิ่งที่บุคคลเห็นแล้ว พึงแล้ว ทราบแล้ว รู้แจ้งแล้ว ถึงแล้ว แสวงหาแล้ว 
ใคร่ครวญแล้วด้วยใจ สิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหล่านี้ชื่อว่า 
เป็นอันละความสงสัยแบ้ในทุกข์ แบ้ในทุกขสมุทัย แบ้ในทุกขนิโรธ แม้ในทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น อริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกตํ่า 
เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. ใสอัตตาสูตร 

ว่าด้วยเหตุแห่งการถือมั่นว่าเป็นตน 

[๔๒๑] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี 
อยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น 
เรานั้นละโลกไปแล้ว จักเป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา ดังนี้? 
ภิกษเหล่านั้นกราบทลว่า ข้าแต่พระองค์ผ้เจริฌ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผ้มีพระภาค 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 215 

เป็นรากฐาน ฯลฯ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปแลมีอยู่ เพราะถือมื่นรูป 
เพราะยึดมื่นรูป ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกไปแล้ว จัก 
เป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน มื่นคง มีความไม , เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา. เมื่อเวทนามีอยู่ ฯลฯ เมื่อ 
สัญญามีอยู่ ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู่ ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะถือมื่นวิญญาณ เพราะยึดมื่น 
วิญญาณ ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกไปแล้ว ชักเป็นผู้ 
เที่ยง ยั่งยืน มื่นคง มีความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา. 

[๔๒๒] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยง 
หรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมื่นในสิ่ง 
นั้น ทิฏฐิย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ตนก็อันนั้น ฯลฯ มีความไม , เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา บ้างไหม? 
กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมื่นในสิ่งนั้น 
ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ตนก็อันนั้น ฯลฯ มีความไม , เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. แบ้สิ่งที่บุคคลเห็นแล้ว พึงแล้ว ทราบแล้ว รู้แจ้งแล้ว ถึงแล้ว แสวงหาแล้ว 
ใคร่ครวญแล้วด้วยใจ สิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 216 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
ทิฏฐิจะพึงเกิดอย่างนี้ว่า ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนี้ไปแล้ว จักเป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน 
มั่นคง มีความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหล่านี้ชื่อว่า 
เป็นอันละความสงสัยแบ้ในทุกข์ แบ้ในทุกขสมุทัย แบ้ในทุกขนิโรธ แม้ในทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น อริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกตํ่า 
เป็นธรรมดา. เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔. โนจเมสิยาสูตร 
ว่าด้วยเหตุแห่งนัตถิกทิฏฐิ 

[๔๒๓] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรหนอ 
มีอยู่ เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิอย่างนี้ว่า เราไม่พึงมี และบริขารของเรา 
ไม่พึงมี เราจักไม่มี และบริขารของเราจักไม่มี ดังนี้? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิอย่างนี้ว่า เราไม่พึงมี 
และบริขารของเราไม่พึงมี เราชักไม่มีและบริขารของเราจักไม่มี. เมื่อเวทนามีอยู่ ... เมื่อสัญญา 
มีอยู่ ... เมื่อสังขารมีอยู่ ... เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิด 
ทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า เราไม่พึงมี และบริขารของเราไม่พึงมี เราจักไม่มี และบริขารของเราจักไม่มี. 

[๔๒๔] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยง 
หรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 217 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นในสิ่งนั้น 
พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า เราไม่พึงมี และบริการของเราไม่พึงมี เราจักไม , มี และบริขารของเรา 
จักไม่มี บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา -.. สัญญา -.. สังขาร -.. วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า เราไม่พึงมี และบริขารของเราไม่พึงมี เราชักไม , มี และบริขารของเรา 
จักไม่มี บ้างไหมฯ 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. แบ้สิ่งที่บุคคลเห็นแล้ว พึงแล้ว ทราบแล้ว รู้แจ้งแล้ว ถึงแล้ว แสวงหาแล้ว 
ใคร่ครวญแล้วด้วยใจ สิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า เราไม่พึงมี และบริขารของเราไม่พึงมี เราจักไม , มี บริขารของเราจักไม่มี 
บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหล่านี้ชื่อว่า 
เป็นอันละความสงสัยแบ้ในทุกข์ แบ้ในทุกขสมุทัย แบ้ในทุกขนิโรธ แม้ในทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น อริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกตํ่า 
เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 218 

๕. นัตถิทินนสูตร 
ว่าด้วยนัตถิกทิฏฐิ 

[๔๒๕] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรหนอ 
มีอยู่ เพราะถือมื่นอะไร เพราะยึดมื่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ทานไม่มีผล การบูชาไม่มี 
ผล การเซ่นสรวงไม , มีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม , มี มารดา 
ไม่มี บิดาไม่มี สัตว์โอปปาติกะไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ดำเนินชอบ ปฏิบัติชอบ กระทำโลกนี้ 
และโลกหน้าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งแล้ว สอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ไม่มีในโลก คนเรานี้เป็นแต่ 
ประชุมมหาภูตรูปทั้ง ๔ เมื่อใด ทำกาลกิริยา เมื่อนั้น ธาตุดินก็ไปตามธาตุดิน ธาตุนี้าก็ไปตาม 
ธาตุนี้า ธาตุไฟก็ไปตามธาตุไฟ ธาตุลมก็ไปตามธาตุลม อินทรีย์ทั้งหลายย่อมเลื่อนลอยไปใน 
อากาศ บุรุษ ๔ คน รวมเป็น ๕ ทั้งเตียง จะหามเขาไป รอยเท้าปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้า (ต่อมา) 

ก็กลายเป็นกระลูกสีเทาสีนกพิลาป การเซ่นสรวงมีเถ้าเป็นที่สุด ทานนี้คนเขลาบัญญัติไว้ คำของ 
คนบางพวกที่พูดว่ามีผล ล้วนเป็นคำเปล่า คำเท็จ คำเพ้อ เพราะกายสลาย ทั้งพาล ทั้งบัณฑิต 
ย่อมขาดสูญ พินาศสิ้น หลังจากตายไปย่อมไม , มี? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ช้าแต่พระองค์ผู้ 
เจริญ ธรรมของช้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะถือมื่นรูป เพราะยึดมื่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้น 
อย่างนี้ว่า ทานไม่มีผล การบูชาไม่มีผล ฯลฯ เพราะกายสลาย ทั้งพาลทั้งบัณฑิตย่อมขาดสูญ 
พินาศสิ้น หลังจากตายไปย่อมไม , มี. เมื่อเวทนามีอยู่ ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู่ ฯลฯ เมื่อสังขาร 
มีอยู่ ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะถือมื่นวิญญาณ เพราะยึดมื่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิอย่างนี้ว่า 
ทานไม่มีผล การเซ่นสรวงไม , มีผล ฯลฯ เพราะกายสลาย ทั้งพาลทั้งบัณฑิตย่อมขาดสูญ 
พินาศสิ้น หลังจากตายไปย่อมไม , มี. 

[๔๒๖] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยง 
หรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมื่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ทานไม่มีผล การบูชาไม , มีผล ฯลฯ เพราะกายสลาย ทั้งพาลทั้งบัณฑิต 
ย่อมขาดสูญ พินาศสิ้น หลังจากตายไปย่อมไม , มี ท้างไหม? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 219 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา -.. สัญญา -.. สังขาร -.. วิญญาณเที่ยงหรือไม , เที่ยง? 

กิ. ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ทานไม่มีผล การบูชาไม , มีผล ฯลฯ เพราะกายสลาย ทั้งพาลทั้ง 
บัณฑิตย่อมขาดสูญ พินาศสิ้น หลังจากตายไปย่อมไม , มี บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. แบ้สิ่งที่บุคคลเห็นแล้ว พึงแล้ว ทราบแล้ว รู้แจ้งแล้ว ถึงแล้ว แสวงหาแล้ว 
ใคร่ครวญแล้วด้วยใจ สิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ทานไม่มีผล การบูชาไม , มีผล ฯลฯ เพราะกายสลาย ทั้งพาลทั้ง 
บัณฑิตย่อมขาดสูญ พินาศสิ้น หลังจากตายไปย่อมไม , มี บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหล่านี้ ชื่อว่า 
เป็นอันละความสงสัยแบ้ในทุกข์ แบ้ในทุกขสมุทัย แบ้ในทุกขนิโรธ แบ้ในทุกขนิโรธคากินี 
ปฏิปทา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น อริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกตํ่า 
เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๕. 

๖. กโรโตสูตร 
ว่าด้วยอกิริยทิฏฐิ 

[๔๒๗] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี 
อยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏเขึ้นอย่างนี้ว่า เมื่อบุคคลทำเอง ใช้ผู้อื่น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 220 

ให้ทำ ตัดเอง ใช้ผู้อื่นให้ตัด เดือดร้อนเอง ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เศร้าโศกเอง ทำให้ผู้อื่น 
เศร้าโศก ลำบากเอง ทำให้ผู้อื่นลำบาก ดิ้นรนเอง ทำให้ผู้อื่นดิ้นรน ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ 
ตัดที่ต่อ ปล้นไม , ให้เหลือ ทำโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ชุ่มอยู่ที่ทางเปลี่ยว ทำชู้ภริยาเขา 
พูดเท็จ ผู้ทำไม่ชื่อว่าทำบาป แม้หากผู้ใดจะใช้จักรซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน สังหารเหล่า 
สัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นลานเป็นกองมังสะอันเดียว บาปที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุ ย่อมไม่มีแก่เขา 
ไม่มีบาปมาถึงเขา แม้หากบุคคลจะไปยังส่งขวา แห่งแม่นาคงคา ฆ่าเอง ใช้ผู้อื่นให้ฆ่า ตัดเอง 
ใช้ผู้อื่นให้ตัด เดือดร้อนเอง ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน บาปที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุ ย่อมไม่มีแก , 

เขา ไม่มีบาปมาถึงเขา แม้หากบุคคล จะไปยังส่งซ้ายแห่งแม่นั้าคงคา ให้ทานเอง ใช้ผู้อื่นให้ 
ให้ทาน บูชาเอง ใช้ผู้อื่นให้บูชา บุญที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุ ย่อมไม่มีแก่เขา ไม , มีบุญมาถึงเขา 
บุญที่เนื่องด้วยการให้ทาน การทรมานอินทรีย์ ความสำรวม การกล่าวคำสัตย์ ไม่มีแก , เขา ไม่มี 
บุญมาถึงเขา? ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า ช้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลาย 
มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีรูปอยู่ เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้น 
อย่างนี้ว่า เมื่อบุคคลทำเอง ใช้ผู้อื่นทำให้ ฯลฯ บุญที่เนื่องด้วยการให้ทาน การแกฝนอินทรีย์ 
ความสำรวม การกล่าวคำสัตย์ ไม่มีแก่เขา ไม่มีบุญมาถึงเขา. เมื่อเวทนามีอยู่ -.. เมื่อสัญญามีอยู่ -.. 
เมื่อสังขารมีอยู่ -.. เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะลือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้น 
อย่างนี้ว่า เมื่อบุคคลทำเอง ใช้ผู้อื่นให้ทำ ฯลฯ บุญที่เนื่องด้วยการให้ทาน การแกฝนอินทรีย์ 
ความสำรวม การกล่าวคำสัตย์ ไม่มีแก่เขา ไม่มีบุญมาถึงเขา. 

[๔๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่ 
เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าช้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น จะพึง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 221 

เกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า เมื่อบุคคลทำเอง ใช้ผู้อื่นให้ทำ ฯลฯ บุญที่เนื่องด้วยการให้ทาน การ 
แกฝนอินทรีย์ ความสำรวม การกล่าวคำสัตย์ ไม่มีแก่เขา ไม่มีบุญมาถึงเขา บ้างไหม? 

กิ. ไม่พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา ... สัญญา -.. สังขาร -.. วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมื่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิ'ขึ้นอย่างนี้ว่า เมื่อบุคคลทำเอง ใช้ผู้อื่นให้ทำ ฯลฯ บุญที่เนื่องด้วยการให้ทาน 
การแกฝนอินทรีย์ ความสำรวม การกล่าวคำสัตย์ ไม่มีแก , เขา ไม่มีบุญมาถึงเขา บ้างไหม? 

กิ. ไม่พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. แบ้สิ่งที่บุคคลเห็นแล้ว พึงแล้ว ทราบแล้ว รู้แจ้งแล้ว ถึงแล้ว แสวงหาแล้ว 
ใคร่ครวญแล้วด้วยใจ สิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมื่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิ'ขึ้นอย่างนี้ว่า เมื่อบุคคลทำเอง ใช้ผู้อื่นให้ทำ ฯลฯ บุญที่เนื่องด้วยการให้ทาน 
การ‘ฟิกฝนอินทรีย์ ความสำรวม การกล่าวคำสัตย์ ไม่มีแก , เขา ไม่มีบุญมาถึงเขา บ้างไหม? 

กิ. ไม่พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวก ละความสงสัย ในฐานะ ๖ เหล่านี้ 
ชื่อว่า เป็นอันละความสงสัยแบ้ในทุกข์ แบ้ในทุกขสมุทัย แม้ในทุกขนิโรธ แม้ในทุกขนิโรธคา 
กินีปฏิปทา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า เป็นพระโสดาบัน มีความไม่ 
ตกตํ่าเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 222 

๗. เหตุสูตร 
ว่าด้วยอเหตุกทิฏฐิ 

[๔๒๙] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ 
เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย เพื่อความ 
เศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายหาเหตุมิได้ หาปัจจัยมิได้ ย่อมเศร้าหมองเอง ไม , มี 
เหตุ ไม่มีปัจจัย เพื่อความบริสุทธิแห่งสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายหาเหตุมิได้ หาปัจจัยมิได้ ย่อม 
บริสุทธิ”เอง ไม่มีกำลัง ไม่มีความเพียร ไม่มีเรี่ยวแรงของบุรุษ ไม่มีความบากมั่นของบุรุษ สัตว์ 
ทั้งปวง ปาณะทั้งปวง ภูตทั้งปวง ชีวะทั้งปวง ล้วนไม่มีอำนาจ ไม่มีกำลัง ไม , มีความเพียร แปร 
ไปตามภาวะแห่งความแน่นอนและความไม , แน่นอน ย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้ง ๖ 
เท่านั้น? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าพระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มี 
พระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้น 
อย่างนี้ว่า ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ฯลฯ ย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้ง ๖ เท่านั้น. เมื่อ 
เวทนามีอยู่ -.. เมื่อสัญญามีอยู่ -.. เมื่อสังขารมีอยู่ -.. เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะถือมั่นวิญญาณ 
เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ฯลฯ ย่อมเสวยสุขเสวย 
ทุกข์ในอภิชาติทั้ง ๖ เท่านั้น. 

[๔๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่ 
เที่ยง? 

ภิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น จะ 
พึงเกิดทิฏฐิ 1 ขึ้นอย่างนี้ว่า ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ฯลฯ ย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้ง ๖ 
เท่านั้น บ้างไหม? 

ภิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 223 

พ. เวทนา -.. สัญญา .-. สังขาร -.. วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ฯลฯ ย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้ง ๖ 
เท่านั้น บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. แบ้สิ่งที่บุคคลเห็นแล้ว พึงแล้ว ทราบแล้ว รู้แจ้งแล้ว ถึงแล้ว แสวงหาแล้ว 
ใคร่ครวญแล้วด้วยใจ สิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ฯลฯ ย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้ง ๖ 
เท่านั้น บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ นี้ชื่อว่าเป็นอันละ 
ความสงสัยแม้ในทุกข์ แม้ในทุกขสมุทัย แม้ในทุกขนิโรธ แม้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น อริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกตํ่าเป็น 
ธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๗. 

๘. มหาทิฏฐิสูตร 
ว่าด้วยมิจฉาทิฏฐิ 

[๔๓๑] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 224 

เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สภาวะ ๗ กองนี้ไม่มีใครทำ 
ไม่มีแบบอย่างอันใครทำ ไม่มีใครเนรมิต ไม่มีแบบอย่างอันใครเนรมิต เป็นสภาพไม่มีผล ตั้งอยู่ 
มั่นคง ดุจยอดภูเขา ตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กองนั้น ไม , หวั่นไหว ไม , แปรปรวน ไม่ 
เบียดเบียนกันและกันไม , อาจให้เกิดสุขหรือทุกข์แก่กันและกัน.สภาวะ๗กองเป็นไฉน?คือ 
กองดิน กองนี้า กองไฟ กองลม สุข ทุกข์ ชีวะ. สภาวะ ๗ กองนี้ไม่มีใครทำ ไม่มีแบบ 
อย่างอันใครทำ ไม่มีใครเนรมิต ไม , มีแบบอย่างอันใครเนรมิต เป็นสภาพยั่งยืน ตั้งอยู่มั่นคงดุจ 
ยอดภูเขา ตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กองนั้น ไม , หวั่นไหว ไม่แปรปรวน ไม่ 
เบียดเบียนกันและกัน ไม , อาจให้เกิดสุขหรือทุกข์แก่กันและกัน. แม้ผู้ใดจะเอาศัสตราอย่างคมตัด 
ศีรษะกัน ไม , ชื่อว่าใครปลงชีวิตใคร. เป็นแต่ศัสตราสอดเข้าไปตามช่องระหว่าง ๗ กองเท่านั้น. 
อนึ่ง กำเนิดที่เป็นประธาน ๑, ๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๖,๐๐๐ กรรม ๖๐๐ กรรม ๕๐๐ กรรม ๕ กรรม 
๓ กรรม ๑ กรรมกึ่ง ปฏิปทา ๖๒ อันตร ๖๒ กัป ๖๒ อภิชาติ ๖ ปุริสภูมิ ๘ อาชีวะ ๔,๙๐๐ 
ปริพาชก ๔,๙๐๐ นาควาส ๔,๙๐๐ อินทรีย์ ๒,00๐ นรก ๓, ๐๐๐ รโชธาตุ ๓๖ ส์ฌูญีครรภ์ ๗ 
อสัญญีครรภ์ ๗ นิคัณฐครรภ์ ๗ สภาวทิพย์ ๗ มนุษย์ ๗ ปีศาจ ๗ สระ ๗ ปวุฏใหญ่ ๗ 
ปวุฏ ๗๐๐ เหวใหญ่ ๗ เหวห้อย ๗๐๐ มหาสุบิน ๗ สุบิน ๗๐๐ มหากัป ๘๔๐,๐๐๐ เหล่านี้ 
ทั้งพาลและบัณฑิตเร่ร่อนท่องเที่ยวไปแล้ว จักทำที่สุดทุกข์ได้ ความหวังว่า เราจักอบรมกรรมที่ 
ยังไม , อำนวยผลให้อำนวยผล หรือเราสัมผัสถูกต้องกรรมที่อำนวยผลแล้วชักทำให้สุดสิ้นด้วยศีล 
ด้วยพรต ด้วยตบะ หรือด้วยพรหมจรรย์นี้ไม่มีในที่นั้น สุขทุกข์ที่ทำให้มีที่สิ้นสุดได้ 
เหมือนตวงของให้หมดด้วยทะนาน ย่อมไม่มีในสงสารด้วยอาการอย่างนี้เลย ไม่มีความเสื่อม 
และความเจริญ ไม่มีการเลื่อนขึ้นและเลื่อนลง. พาลและบัณฑิตเร่ร่อนไป เสวยสุขและทุกข์เอง 
เหมือนกลุ่มด้ายที่บุคคลขว้างไปย่อมคลี่หมดลงไปเอง ฉะนั้น. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ 
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้น 
อย่างนี้ว่า สภาวะ ๗ กองเหล่านี้ไม่มีใครทำ ไม่มีแบบอย่างอันใครทำ ฯลฯ พาลและบัณฑิต 
เร่ร่อนไป เสวยสขและทกข์เอง เหมือนกล , มด้ายที่บคคลขว้างไปย่อมคลี่หมดไปเอง ฉะนั้น. เมื่อ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 225 

เวทนามีอยู่ -.. เมื่อสัญญามีอยู่ -.. เมื่อสังขารมีอยู่ -.. เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะถือมั่นวิญญาณ 
เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สภาวะ ๗ กองเหล่านี้ไม่มีใครทำ ไม่มีแบบอย่าง 
อันใครทำ ฯลฯ พาลและบัณฑิตเร่ร่อนไป เสวยสุขและทุกข์เอง เหมือนกลุ่มด้ายที่บุคคลขว้าง 
ไป ย่อมคลี่หมดไปเอง ฉะนั้น. 

[๔๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่ 
เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นในสิ่ง 
นั้น จะพึงเกิดทิฏฐิ'ขึ้นอย่างนี้ว่า สภาวะ ๗ กองเหล่านี้ไม่มีใครทำ ไม่มีแบบอย่างอันใครทำ 
ฯลฯ พาลและบัณฑิตเร่ร่อนไป เสวยสุขและทุกข์ เองเหมือนกลุ่มด้ายที่บุคคลขว้างไป ย่อมคลี่ 
หมดไปเอง ฉะนั้น บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ... สัญญา -.. สังขาร -.. วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิ*ขึ้นอย่างนั้ว่า สภาวะ ๗ กองเหล่านี้ไม่มีใครทำ ไม่มีแบบอย่างอันใครทำ ฯลฯ 
พาลและบัณฑิตเร่ร่อนไป เสวยสุขและทุกข์เอง เหมือนกลุ่มด้ายที่บุคคลขว้างไป ย่อมคลี่หมด 
ไปเอง ฉะนั้น บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. สิ่งใดที่ได้เห็นแล้ว ได้ยินแล้ว ได้ทราบแล้ว รู้แจ้งแล้ว บรรลุแล้ว แสวงหา 
แล้ว ใคร่ครวญแล้วด้วยใจ แบ้สิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 226 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สภาวะ ๗ กองเหล่านี้ไม่มีใครทำ ไม่มีแบบอย่างอันใครทำ ฯลฯ 
พาลและบัณฑิตเร่ร่อนไป เสวยสุขและทุกข์เอง เหมือนกลุ่มด้ายที่บุคคลขว้างไป ย่อมคลี่หมด 
ไปเอง ฉะนั้น บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ นี้ชื่อว่าเป็น 
อันละความสงสัยแบ้ในทุกข์ แบ้ในทุกขสมุทัย แบ้ในทุกขนิโรธ แม้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น อริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกตํ่าเป็น 
ธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า 
จบ สูตรที่ ๘. 

๙. สัสสตทิฏฐิสูตร 
ว่าด้วยความเห็นว่าโลกเที่ยง 

[๔๓๓] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะถือมั่น 
อะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า โลกเที่ยง? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิ 1 ขึ้น 
อย่างนี้ว่า โลกเที่ยง. เมื่อเวทนามีอยู่ -.. เมื่อสัญญามีอยู่ -.. เมื่อสังขารมีอยู่ -.. เมื่อวิญญาณมีอยู่ 
เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า โลกเที่ยง. 

[๔๓๔] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือ 
ไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 227 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า โลกเที่ยง บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา -.. สัญญา -.. สังขาร -.. วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า โลกเที่ยง บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. สิ่งใดที่ได้เห็นแล้ว ได้ยินแล้ว ได้ทราบแล้ว รู้แจ้งแล้ว บรรลุแล้ว ค้นคว้าแล้ว 
ด้วยใจ แบ้สิ่งนั้นเที่ยงหรือไม , เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า โลกเที่ยง บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหล่านี้ชื่อว่า 
เป็นอันละความสงสัยแบ้ในทุกข์ แบ้ในทุกขสมุทัย แบ้ในทุกขนิโรธ แม้ในทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น อริยสาวกผู้นี้เราเรียกว่า เป็นพระโสดาบัน มีความไม่ 
ตกตํ่าเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๙. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 228 

๑๐. อสัสสตทิฏฐิสูตร 
ว่าด้วยความเห็นว่าโลกไม่เที่ยง 

[๔๓๕] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี 
อยู่ เพราะถือมื่นอะไร เพราะยึดมื่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า โลกไม่เที่ยง? ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ -.. เมื่อเวทนามีอยู่ -.. เมื่อสัญญามีอยู่ -.. เมื่อสังขาร 
มีอยู่ -.. เมื่อวิญญาณมีอยู่ -.. วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า ฯลฯ เพราะไม , ถือมื่นในสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า 
โลกไม , เที่ยง บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. สิ่งใดที่ได้เห็นแล้ว ได้ยินแล้ว ได้ทราบแล้ว รู้แจ้งแล้ว บรรลุแล้ว แสวงหาแล้ว 
ค้นคว้าแล้วด้วยใจ สิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงเล่า? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า ฯลฯ เพราะไม , ถือมื่นในสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า 
โลกไม , เที่ยง บ้างไหม? 

กิ. ไม่พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหล่านี้ชื่อว่า 
เป็นอันละความสงสัยแบ้ในทุกข์ แม้ในทุกขสมุทัย แม้ในทุกขนิโรธ แม้ในทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา. เมื่อนั้น อริยสาวกผู้นี้เราเรียกว่า เป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกตํ่าเป็นธรรมดา 
เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 

๑๑. อันตวาสูตร 
ว่าด้วยความเห็นว่าโลกมีที่สุด 

[๔๓๖] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 229 

อยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า โลกมีที่สุด? ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน 
ฯลฯ เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๑๑. 

๑๒. อนันตวาสูตร 
ว่าด้วยความเห็นว่าโลกไม่มีที่สุด 

[๔๓๗] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี 
อยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า โลกไม่มีที่สุด? ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลาย มีพระผู้มีพระภาคเป็น 
รากฐาน ฯลฯ เป็นผู้เที่ยงที่ได้ตรัสรู้ในเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๑๒. 

๑๓. ตังชีวังตังสรีรังสูตร 
ว่าด้วยความเห็นว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกัน 
[๔๓๘] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ 
เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลาย มีพระผู้มีพระภาค 
เป็นรากฐาน ฯลฯ เป็นผู้เที่ยงที่จะได้ตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๑๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 230 

๑๔. อัญญ'งชี-วังยัญญ'งสรีรังสูตร 
ว่าด้วยความเห็นว่าชีพกับสรีระเป็นคนละอย่าง 

[๔๓๙] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ 
เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ชีพเป็นอย่างอื่น สรีระก็เป็น 
อย่างอื่น? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลาย มีพระ 
ผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ เป็นผู้เที่ยงที่จะได้ตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๑๔. 

๑๕. โหติตถาคตสูตร 
ว่าด้วยความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีก 

[๔๔๐] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี 
อยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สัตว์ เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว 
ย่อมเกิดอีก? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลาย 
มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ เป็นผู้เที่ยงที่จะได้ตรัสรู้ในเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๑๕. 

๑๖. นโหติตถาคตสูตร 
ว่าด้วยความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วไม่เกิดอีก 

[๔๔๑] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี 
อยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สัตว์ เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว 
ย่อมไม่เกิดอีก? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมี 
พระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ เป็นผู้เที่ยงที่จะได้ตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๑๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 231 
๑๗. โหติจนโหติตถาคตสูตร 
ว่าด้วยความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีกก็มีไม'เกิดอีกก็มี 

[๔๔๒] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ 
เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อม 
เกิดอีกก็มี ย่อมไม่มีเกิดอีกก็มี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ เป็นผู้เที่ยงที่จะได้ตรัสรู้เป็น 
เบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๑๗. 

๑๘. ณวโหตินนโหติตถาคตสูตร 

ว่าด้วยความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีกก็หามิได้ไม่เกิดอีกก็หามิได้ 
[๔๔๓] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ 
เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อม 
เกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม , เกิดอีกก็หามิได้? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรม 
ของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้น 
อย่างนี้ว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้ ฯลฯ 

[๔๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม , 
เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า ฯลฯ 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ ความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นในสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีกก็ 
หามิได้ บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้นเลย พระเจ้าข้า ฯลฯ 

พ. สิ่งใดที่ได้เห็นแล้ว ได้ยินแล้ว ได้ทราบแล้ว รู้แจ้งแล้ว บรรลุแล้ว แสวงหา 
แล้ว ค้นคว้าแล้วด้วยใจ แบ้สิ่งนั้นเที่ยงหรือไม , เที่ยงเล่า? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 232 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเกิดอีกก็หามิได้ บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหล่านี้ชื่อว่า 
เป็นอันละความสงสัยแบ้ในทุกข์ แบ้ในทุกขสมุทัย แบ้ในทุกขนิโรธ แม้ในทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น อริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกตํ่า 
เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๑๘. 

จบ โสตาปีตติวรรคที่ ๑. 

จบ ไวยากรณ์ ๑๘. 

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. นวาตสูตร ๑๐. อสัสสตทิฏฐิสูตร 

๒. เอตังมมสูตร ๑๑. อันตวาสูตร 

๓. ใสอัตตาสูตร ๑๒. อนันตวาสูตร 

๔. โนจเมสิยาสูตร ๑๓. ตังชีวังตังสรีรังสูตร 
๕. นัตถิทินนสูตร ๑๔. อัญญังชีวังอัญฌูงสรีรังสูตร 

๖. กโรโตสูตร ๑๕. โหติตถาคตสูตร 

๗. เหตุสูตร ๑๖. นโหติตถาคตสูตร 

๘. มหาทิฏฐิสูตร ๑๗. นโหติจนจโหติตถาคตสูตร 

๙. สัสสตทิฏฐิสูตร ๑๘. ฒวโหตึนโหติตถาคตสูตร. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 233 

ทุติยเปยยาลที่ ๒ 
๑. นวาตสูตร 
ว่าด้วยเหตุเกิดมิจฉาทิฏฐิ 

[๔๔๕] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไร 
หนอมีอยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ลมย่อมไม่พัด แม่นี้า 
ย่อมไม , ไหล สตรีมีครรภ์ย่อมไม่คลอด พระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมไม , ขึ้นหรือย่อมไม่ตก 
เป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรม 
ของข้าพระองค์ทั้งหลาย มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้น 
อย่างนี้ว่า ลมย่อมไม่พัด ฯลฯ เป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด. เมื่อเวทนามีอยู่ ฯลฯ เมื่อ 
สัญญามีอยู่ ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู่ ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่น 
วิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ลมย่อมไม , พัด ฯลฯ เป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด. 

[๔๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือ 
ไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. ฯลฯ 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ลมย่อมไม่พัด ฯลฯ เป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล เมื่อทุกข์มีอยู่ เพราะถือมั่นทุกข์ เพราะยึด 
มั่นทุกข์ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ลมย่อมไม่พัด ฯลฯ เป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด. 
เวทนา ... สัญญา .-. สังขาร ... วิญญาณ ... เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า ฯลฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 234 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ลมย่อมไม่พัด ฯลฯ เป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล เมื่อทุกข์มีอยู่ เพราะถือมั่นทุกข์ เพราะยึด 
มั่นทุกข์ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ลมย่อมไม่พัด แม่นั้าย่อมไม , ไหล สตรีมีครรภ์ย่อมไม่คลอด 
พระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม่ตก เป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด. 

(สูตรที่ ๒ ถึงสูตรที่ ๑๗ เหมือนในโสตาปิตติวรรค) 

๑๘. ณวโหตินนโหติตถาคตสูตร 
ว่าด้วยความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดก็หามิได้ไม่เกิดก็หามิได้ 
[๔๔๗] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ 
เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อม 
เกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม , เกิดอีกก็หามิได้? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรม 
ของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้น 
อย่างนี้ว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้. เมื่อเวทนา 
มีอยู่ -.. เมื่อสัญญามีอยู่ -.. เมื่อสังขารมีอยู่ -.. เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึด 
มั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิด 
อีกก็หามิได้? 

[๔๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือ 
ไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีกก็หา 
มิได้ บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 235 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล เมื่อทุกข์มีอยู่ เพราะถือมั่นทุกข์ เพราะ 
ยึดมั่นทุกข์ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิด 
อีกก็หามิได้. เวทนา -.. สัญญา -.. สังขาร -.. วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิ 
ได้ บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล เมื่อทุกข์มีอยู่ เพราะถือมั่นทุกข์ เพราะ 
ยึดมั่นทุกข์ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิด 
อีกก็หามิได้. 

จบ สูตรที่ ๑๘. 

๑๙. รูปีอัตตาสูตร 

ว่าด้วยอัตตาที่มีรูป 

[๔๔๙] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ 
เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่มีรูป เบื้องหน้าแต่ตาย 
แล้วย่อมไม่สลายไป? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ 
ทั้งหลาย มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้น 
อย่างนี้ว่า อัตตาที่มีรูป เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม , สลายไป. เมื่อเวทนามีอยู่ -.. เมื่อสัญญามี 
อยู่ -.. สังขารมีอยู่ -.. เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิ 
ขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่มีรูปเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไป. 

[๔๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม , 
เที่ยง? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 236 

กิ. ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่มีรูป เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไป บ้างไหม? 


กิ. ไม่พึงเกิดทิส เซ็น อย่า งนัน เลย พระเจ้าข้า. 


พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล เมื่อทุกข์มีอยู่ เพราะถือมั่นทุกข์ เพราะ 
ยึดมั่นทุกข์ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่มีรูป เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไป. เวทนา 
ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่มีรูป เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไป บ้างไหม? 


กิ. ไม่พึงเกิดทิส เซ็น อย่า งนัน เลย พระเจ้าข้า. 


พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล เมื่อทุกข์มีอยู่ เพราะถือมั่นทุกข์ เพราะยึด 
มั่นทุกข์ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่มีรูป เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไป. 

จบ สูตรที่ ๑๙. 

๒๐. อรูปีอัตตาสูตร 
ว่าด้วยอัตตาที่ไม , มีรูป 

[๔๕๑] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี 
อยู่ เพราะถือมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่ไม่มีรูป เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่ 
สลายไป ฯลฯ 

๒๑. รูปีจอรูปีจอัตตาสูตร 
ว่าด้วยอัตตาที่มีรูปและไม่มีรูป 

[๔๕๒] พระนครสาวัตถี. อัตตาทั้งที่มีรูปทั้งที่ไม่มีรูป เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่ 
สลายไป ฯลฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 237 
๒๒. เนวรูปีนารูปีอัตตาสูตร 

[๔๕๓] ฯลฯ อัตตาที่มีรูปก็หามิ 1 ได้ ไม่มีรูปก็หามิ 1 ได้ เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมไม , 

สลายไป ฯลฯ 

๒๓. เอกันตสุขีอัตตาสูตร 

[๔๕๔] ฯลฯ อัตตาที่มีสุขโดยส่วนเดียว เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไป ฯลฯ 
๒๔. เอกันตทุกขีอัตตาสูตร 

[๔๕๕] ฯลฯ อัตตาที่มีทุกข์โดยส่วนเดียว เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม , สลายไป ฯลฯ 
๒๕. สุขทุกขีอัตตาสูตร 

[๔๕๖] ฯลฯ อัตตาที่มีทั้งสุขทั้งทุกข์ เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไป ฯลฯ 
๒๖. อทุกขมสุขีอัตตาสูตร 

[๔๕๗] อัตตาที่ไม , มีทั้งทุกข์'ทั้งสุข เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไป ฯลฯ ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลาย มีพระผู้มีพระภาค 
เป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้น 
อย่างนี้ว่า อัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุข เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไป. เมื่อเวทนามีอยู่ -.. 

เมื่อสัญญามีอยู่ -.. เมื่อสังขารมีอยู่ -.. เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ 
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่ไม , มีทั้งทุกข์ทั้งสุข เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไป. 

[๔๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่ 
เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุข เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไป 
บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 238 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล เมื่อทุกข์มีอยู่ เพราะถือมั่นทุกข์ เพราะ 
ยึดมั่นทุกข์ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุข เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่ 
สลายไป เวทนา -.. สัญญา -.. สังขาร -.. วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า ฯลฯ 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุข เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมไม่สลายไป 
บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล เมื่อทุกข์มีอยู่ เพราะถือมั่นทุกข์ เพราะล 
ยึดมั่นทุกข์ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุข เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่ 
สลายไป. 

จบ สูตรที่ ๒๖. 

จบ ทุติยเปยยาลที่ ๒. 


รวมพระสูตรที่มี , ในเปยยาลนี้ คือ 
๑. นวาตสูตร ฯลฯ ๒๒. เนวรูปีนารูปีอัตตาสูตร 

๑๘. เนวโหตินนโหติตถาคตสูตร ๒๓. เอกันตสุขีอัตตาสูตร 
๑๙. รูปีอัตตาสูตร ๒๔. เอกันตทุกขีอัตตาสูตร 

๒๐. อรูปีอัตตาสูตร ๒๕. สุขทุกขีอัตตาสูตร 

๒๑. รปีจอรปีจอัตตาสตร ๒๖. อทกขมสขีอัตตาสตร. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 239 

ตติยเปยยาลที่ ๓ 
๑. นวาตสูตร 
ว่าด้วยเหตุเกิดมิจฉาทิฏฐิ 

[๔๕๙] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไร 
มีอยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ลมย่อมไม , พัด แม่นี้าย่อม 
ไม , ไหล สตรีมีครรภ์ย่อมไม , คลอด พระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม่ตก เป็นของ 
ตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ 
ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้น 
อย่างนี้ว่า ลมย่อมไม่พัด ฯลฯ เป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด. เมื่อเวทนามีอยู่ ฯลฯ เมื่อ 
สัญญามีอยู่ ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู่ ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่น 
วิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ลมย่อมไม , พัด ฯลฯ เป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด. 

[๔๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือ 
ไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ลมย่อมไม่พัด ฯลฯ เป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ เมื่อสิ่งนั้นมีอยู่ 
เพราะถือมั่นสิ่งนั้น จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ลมย่อมไม่พัด แม่นี้าย่อมไม , ไหล สตรีมีครรภ์ 
ย่อมไม่คลอด พระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม่ตก เป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระ 
เนียด. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ. เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 240 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ลมย่อมไม่พัด ฯลฯ เป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ เมื่อสิ่ง 
นั้นมีอยู่ เพราะถือมั่นสิ่งนั้น จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ลมย่อมไม่พัด ฯลฯ เป็นของตั้งอยู่มั่น 
คงดุจเสาระเนียด ฯลฯ (อีก ๒๔ สูตรเหมือนในวรรคที่ ๒) 

๒๖. อทุกขมสุขีอัตตาสูตร 
ว่าด้วยอัตตาไม , มีทั้งทุกข์ทั้งสุข 

[๔๖๑] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไร 
หนอมีอยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ 
ทั้งสุข เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไป. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปแลมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิ 
ขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่ไม , มีทั้งทุกข์'ทั้งสุข เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม , สลายไป. เมื่อเวทนามีอยู่ 
ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู่ ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู่ ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะ 
ยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุข เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อม 
ไม , สลายไป. 

[๔๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือ 
ไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมั่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุข เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไป 
บ้างไหม? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 241 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้เลย พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ เมื่อสิ่ง 
นั้นมีอยู่ เพราะถือมื่นสิ่งนั้น จึงเกิดทิฏฐิ 1 ขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุข เบื้องหน้าแต่ 
ตายไปแล้วย่อมไม่สลายไป เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ฯลฯ เที่ยงหรือ 
ไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า ฯลฯ 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะไม , ถือมื่นสิ่งนั้น 
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุข เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมสลายไป 
บ้างไหม? 

กิ. ไม , พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ เมื่อ 
สิ่งนั้นมีอยู่ เพราะถือมื่นสิ่งนั้น จึงเกิดทิฏฐิ 1 ขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุข เบื้องหน้า 
แต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไป. 

จบ ตติยเปยยาลที่ ๓. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 242 

จตุตถเปยยาลที่ ๔ 
๑. นวาตสูตร 
ว่าด้วยเหตุเกิดมิจฉาทิฏฐิ 

[๔๖๓] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ 
เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ลมย่อมไม่พัด แม่นี้าย่อมไม , ไหล 
สตรีมีครรภ์ย่อมไม่คลอด พระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม , ตก เป็นของตั้งอยู่ 
มั่นคงดุจเสาระเนียด? ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ 
ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ 
รูปมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ลมย่อมไม , พัด ฯลฯ เป็น 
ของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด. เมื่อเวทนามีอยู่ ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู่ ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู่ 
ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า 
ลมย่อมไม่พัด ฯลฯ เป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด. 

[๔๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่ 
เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็น 
สิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา? 

กิ. ไม , ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 243 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม 
เห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา? 

กิ. ไม , ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

[๔๖๕] พ. เพราะเหตุนั้นแหละ ภิกษุทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต 
อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยู่ในที่ 
ไกลหรือในที่ใกล้ รูปทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่าง 
นี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา. เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ 
สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่ 
เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต 
อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ วิญญาณทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความ 
เป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มได้มี ฯลฯ (อีก ๒๔ 
สูตรเหมือนในวรรคที่ ๒) 

๒๖. อทุกขมสุขีอัตตาสูตร 
ว่าด้วยอัตตาไม , มีทั้งทุกข์ทั้งสุข 

[๔๖๖] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไร 
มีอยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่ไม , มีทั้งทุกข์ทั้งสุข 
เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไป? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรม 
ของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่ไม , มี 
ทั้งทุกข์ทั้งสุขเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม , สลายไป. เมื่อเวทนามีอยู่ ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู่ ฯลฯ 
เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า อัตตาที่ 
ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุข เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไป. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 244 

[๔๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม , 
เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม 
เห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา? 

กิ. ไม , ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

พ. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

กิ. ไม , เที่ยง พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่า? 

กิ. เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็น 
สิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา? 

กิ. ไม , ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า. 

[๔๖๘] พ. เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต 
อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยู่ในที่ 
ไกลหรือในที่ใกล้ รูปทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่าง 
นี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา. เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ 
สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่ 
เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต 
อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ วิญญาณทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความ 
เป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 245 

อริยสาวกผู้ได้สดับ แล้วเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา 
แม้ในสังขาร แม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัด จึงหลุดพ้น 
เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว. รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบ 
แล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี. 

จบ ทิฏฐิสังยุต. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 246 

๔. โอกกันตสังยุต 
๑. จักขุสูตร 

ว่า ด้วย สัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล 

[๔๖๙] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุไม่เที่ยง มีอัน 
แปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา หูไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา จมูกไม่ 
เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา ลิ้นไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็น 
ธรรมดา กายไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดเชื่อมั่นไม่ 
หวั่นไหวซึ่งธรรมเหล่านี้อย่างนี้เรากล่าวผู้นี้ว่า สัทธานุสารี ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ก้าวลง 
สู่สัปปุริสภูมิ ล่วงภูมิปุถุชน ไม , ควรเพื่อทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรก กำเนิดสัตว์ 
ดิรัจฉาน หรือปิตดิวิสัย ไม่ควรเพื่อทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้ย่อมควรเพ่งด้วยปัญญา โดยประมาณอย่างนี้แก , ผู้ใด. เราเรียกผู้นี้'ว่า 
ธัมมานุสารี ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ก้าวลงสู่สัปปุริสภูมิ ล่วงภูมิปุถุชน ไม่ควรเพื่อทำกรรมที่ 
บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรก กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หรือปิตดึวิสัย ไม่ควรเพื่อทำกาละตราบเท่าที่ย้ง 
ไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้. เรากล่าวผู้นี้'ว่า 
เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกตํ่าเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. รูปสูตร 

ว่า ด้วย สัทธานุสารืและธมมานุสารีบุคคล 
[๔๗๐] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง มี 
อันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา เสียงไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา 
กลิ่นไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา รสไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่าง 
อื่นเป็นธรรมดา โผฏฐัพพะไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา ธรรมารมณ์ไม่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 247 

เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดเชื่อมั่นไม , หวั่นไหวซึ่ง 
ธรรมเหล่านี้อย่างนี้เรากล่าวผู้นี้ว่า สัทธานุสารี ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ก้าวลงสู่สัปปุริสภูมิ 
ล่วงภูมิปุถุชน ไม่ควรเพื่อทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรก กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หรือปิตติ 
วิสัย ไม่ควรเพื่อทำกาละ ตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม 
เหล่านี้ ย่อมควรเพ่งด้วยปัญญา โดยประมาณอย่างนี้แก่ผู้ใด. เรากล่าวผู้นี้'ว่า ธัมมานุสารี 
ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ก้าวลงสู่สัปปุริสภูมิ ล่วงภูมิปุถุชน ไม , ควรเพื่อทำกรรมที่บุคคลทำแล้ว 
พึงเข้าถึงนรก กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หรือปิตดิวิสัย ไม่ควรเพื่อทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้ 
แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้เรากล่าวผู้นี้'ร่าเป็น 
พระโสดาบัน มีความไม่ตกตํ่าเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. วิญญาณสูตร 

ว่าด้วยสัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล 

[๔๗๑] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักขุวิญญาณไม่ 
เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา โสตวิญญาณ ฯลฯ ฆานวิญญาณ ฯลฯ ชิวหา 
วิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา. 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดเชื่อมั่นไม , หวั่นไหวซึ่งธรรมเหล่านี้เรากล่าวผู้นี้ว่า สัทธานุสารี ฯลฯ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเหล่านี้ย่อมควรเพ่งด้วยปัญญา โดยประมาณอย่างนี้แก , ผู้ใด. 

เรากล่าวผู้นี้'ว่า ธ'มมานุสารี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้เรากล่าวผู้ 
นี้ว่า เป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกตํ่าเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่ตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔. ผัสสสูตร 

ว่าด้วยสัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล 

[๔๗๒] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักขุสัมผัสไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็น 
อย่างอื่นเป็นธรรมดา โสตสัมผัส ฯลฯ ฆานสัมผัส ฯลฯ ชิวหาสัมผัส ฯลฯ กายสัมผัส ฯลฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 248 

มโนสัมผัสไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา เรากล่าวผู้นี้'ว่า สัทธานุสารี ฯลฯ 
เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๔. 

๕. เวทนาสูตร 

ว่าด้วยสัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล 
[๔๗๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักขุสัมผัสสชาเวทนา ไม่เที่ยง มีอัน 
แปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ 
ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ กายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนา ไม่เที่ยง มีอัน 
แปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดเชื่อมั่นไม , หวั่นไหวซึ่งธรรมเหล่านี้ 
อย่างนี้เรากล่าวผู้นี้ว่า สัทธานุสารี ฯลฯ เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๕. 

๖. สัญญาสูตร 

ว่าด้วยสัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล 

[๔๗๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปสัญญา ไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็น 
อย่างอื่นเป็นธรรมดา สัททสัญญา ฯลฯ คันธสัญญา ฯลฯ รสสัญญา ฯลฯ โผฏฐัพพสัญญา 
ธรรมสัญญา ไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดเชื่อมั่นไม่ 
หวั่นไหวซึ่งธรรมเหล่านี้อย่างนี้เรากล่าวผู้นี้ว่า สัทธานุสารี ฯลฯ เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้อง 
หน้า. 

จบ สูตรที่ ๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 249 

๗. เจตนาสูตร 

ว่า ด้วย สัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล 

[๔๗๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปสัญเจตนาไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็น 
อย่างอื่นเป็นธรรมดา สัททสัญเจตนา ฯลฯ คันธสัญเจตนา ฯลฯ รสสัญเจตนา ฯลฯ 
โผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ ธรรมสัญเจตนาไม , เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา. 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดเชื่อมั่นไม , หวั่นไหว ซึ่งธรรมเหล่านี้อย่างนี้เรากล่าวผู้นี้ว่า สัทธานุสารี 
ฯลฯ เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๗. 

๘. ตัณหาสูตร 

ว่า ด้วย สัทธามุสารีและธมมานุสารีบุคคล 

[๔๗๖] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปตัณหาไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็น 
อย่างอื่นเป็นธรรมดา สัททตัณหา ฯลฯ คันธตัณหา ฯลฯ รสตัณหา ฯลฯ โผฏธัพพตัณหา 
ฯลฯ ธรรมตัณหาไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดเชื่อ 
มั่นไม , หวั่นไหว ซึ่งธรรมเหล่านี้อย่างนี้เรากล่าวผู้นี้ว่า สัทธานุสารี ฯลฯ เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ 
เป็นเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๘. 

๙. ธาตุสูตร 

ว่า ด้วย สัทธามุสารีและธมมามุสารีบุคคล 

[๔๗๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฐวีธาตุไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่าง 
อื่นเป็นธรรมดา อาโปธาต ฯลฯ เตโชธาต ฯลฯ วาโยธาต ฯลฯ อากาสธาต ฯลฯ วิฌฌาณ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 250 

ธาตุไม , เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดเชื่อมั่นไม , หวั่นไหว 
ซึ่งธรรมเหล่านี้อย่างนี้เรากล่าวผู้นี้ว่า สัทธานุสารี ฯลฯ เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. ขันธสูตร 

ว่าด้วยสัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล 

[๔๗๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่น 
เป็นธรรมดา เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณไม , เที่ยง มีอันแปรปรวน 
เป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดเชื่อมั่นไม , หวั่นไหวซึ่งธรรมเหล่านี้อย่างนี้ 
เรากล่าวผู้นี้'ว่า สัทธานุสารี ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ก้าวลงสู่สัปปุริสภูมิ ล่วงภูมิปุถุชน ไม่ควร 
เพื่อทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรก กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หรือปิตดึวิสัย ไม่ควรเพื่อทำกาละ 
ตราบเท่าที่ยังไม , ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้ย่อมควรเพ่งด้วยปัญญา 
โดยประมาณอย่างนี้แก่ผู้ใด. เรากล่าวผู้นี้'ร่า ธัมมานุสารี ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ก้าวลงสู่ 
สัปปุริสภูมิ ล่วงภูมิปุถุชน ไม , ควรเพื่อทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรก กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน 
หรือปิตดิวิสัย ไม่ควรเพื่อทำกาละ ตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้. เรากล่าวผู้นี้'ร่า เป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกตํ่าเป็นธรรมดา 
เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 

จบ โอกกันตสังยุต. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 251 

รวมพระสูตรที่มี!นสังยุตนี้ คือ 
๑. จักขุสูตร ๖. สัญญาสูตร 

๒. รูปสูตร ๗. เจตนาสูตร 

๓. วิญญาณสูตร ๘. ตัณหาสูตร 
๔. ผัสสสูตร ๙. ธาตุสูตร 

๕. เวทนาสูตร ๑๐. ขันธสูตร 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 252 

๕. อุปปาทสังยุต 

๑. จักขุสูตร 

ว่าด้วยความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแห่งทุกข์ 
[๔๗๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ ความบังเกิด 
ความปรากฏแห่งจักษุ นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นความตั้งอยู่แห่งโรค เป็นความปรากฏ 
แห่งชราและมรณะ. ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ ความบังเกิด ความปรากฏแห่งหู ฯลฯ แห่ง 
ลิ้น ฯลฯ แห่งกายฯลฯ แห่งใจ นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นความตั้งอยู่แห่งโรค 
เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ. 

[๔๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไม , เหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแห่ง 
จักษุ นี้เป็นความดับโดยไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นความสงบระงับแห่งโรค เป็นความดับสูญแห่ง 
ชราและมรณะ. ความดับโดยไม , เหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแห่งหู ฯลฯ แห่งจมูก 
ฯลฯ แห่งลิ้น ฯลฯ แห่งกาย ฯลฯ แห่งใจ นี้เป็นความดับโดยไม , เหลือแห่งทุกข์ เป็น 
ความสงบระงับแห่งโรค เป็นความดับสูญแห่งชราและมรณะ. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. รูปสูตร 

ว่าด้วยความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแห่งทุกข์ 
[๔๘๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ ความบังเกิด 
ความปรากฏแห่งรูป นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นความตั้งอยู่แห่งโรค เป็นความปรากฏแห่ง 
ชราและมรณะ. ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ ความบังเกิด ความปรากฏแห่งเสียง ฯลฯ แห่ง 
กลิ่น ฯลฯ แห่งรส ฯลฯ แห่งโผฏฐัพพะ ฯลฯ แห่งธรรมารมณ์ นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ 
เป็นความตั้งอยู่แห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 253 

[๔๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไม , เหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแห่งรูป 
นี้เป็นความดับโดยไม , เหลือแห่งทุกข์ เป็นความสงบระงับแห่งโรค เป็นความดับสูญแห่งชราและ 
มรณะ. ความดับโดยไม่เหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแห่งเสียง ฯลฯ แห่งกลิ่น ฯลฯ 
แห่งโผฏฐัพพะ ฯลฯ แห่งธรรมารมณ์ นี้เป็นความดับโดยไม , เหลือแห่งทุกข์ เป็นความสงบระงับ 
แห่งโรค เป็นความดับสูญแห่งชราและมรณะ. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. วิญญาณสูตร 

ว่าด้วยความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแห่งทุกข์ 
[๔๘๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ ความบังเกิด 
ความปรากฏแห่งจักขุวิญญาณ ฯลฯ แห่งโสตวิญญาณ ฯลฯ แห่งมโนวิญญาณ นี้เป็นความเกิด 
ขึ้นแห่งทุกข์ เป็นความตั้งอยู่แห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ. 

[๔๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไม่เหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแห่ง 
จักขุวิญญาณ ฯลฯ แห่งโสตวิญญาณ ฯลฯ แห่งฆานวิญญาณ ฯลฯ แห่งชิวหาวิญญาณ ฯลฯ 
แห่งกายวิญญาณ ฯลฯ แห่งมโนวิญญาณ นี้เป็นความดับโดยไม , เหลือแห่งทุกข์ เป็นความสงบ 
ระงับแห่งโรค เป็นความดับสูญแห่งชราและมรณะ. 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔. ผัสสสูตร 

ว่าด้วยความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแห่งทุกข์ 
[๔๘๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ ความบังเกิด 
ความปรากฏแห่งจักขุสัมผัส ฯลฯ แห่งโสตสัมผัส ฯลฯ แห่งฆานสัมผัส ฯลฯ แห่งกายสัมผัส ฯลฯ 
แห่งมโนสัมผัส นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นความตั้งอยู่แห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชรา 


และมรณะ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 254 

[๔๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไม่เหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแห่ง 
จักขุสัมผัส ฯลฯ แห่งโสตสัมผัส ฯลฯ แห่งฆานสัมผัส ฯลฯ แห่งชิวหาสัมผัส ฯลฯ 
แห่งกายสัมผัส ฯลฯ แห่งมโนสัมผัส นี้เป็นความดับโดยไม , เหลือแห่งทุกข์ เป็นความสงบระงับ 
แห่งโรค เป็นความดับสูญแห่งชราและมรณะ. 

จบ สูตรที่ ๔. 

๕. เวทนาสูตร 

ว่าด้วยความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแห่งทุกข์ 
[๔๘๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ ความบังเกิด 
ความปรากฏแห่งจักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แห่งโสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แห่งฆานสัมผัส 
สชาเวทนา ฯลฯ แห่งชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แห่งกายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แห่ง 
มโนสัมผัสสชาเวทนา นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นความตั้งอยู่แห่งโรค เป็นความปรากฏ 
แห่งชราและมรณะ. 

[๔๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไม่เหลือ ความสงบระงับความดับสูญแห่ง 
จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แห่งโสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แห่งฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ 
แห่งชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แห่งกายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แห่งมโนสัมผัสสชาเวทนา 
นี้เป็นความดับโดยไม , เหลือแห่งทุกข์ เป็นความสงบระงับแห่งโรค เป็นความดับสูญแห่งชรา 
และมรณะ. 

จบ สูตรที่ ๕. 

๖. สัญญาสูตร 

ว่าด้วยความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแห่งทุกข์ 
[๔๘๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ ความบังเกิด 
ความปรากฏแห่งรูปสัญญา ฯลฯ แห่งสัททสัญญา ฯลฯ แห่งคันธสัญญา ฯลฯ แห่งรสสัญญา 
ฯลฯ แห่งโผฏฐพพสัญญาฯลฯ แห่งธรรมสัญญานี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นความตั้งอยู่ 
แห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 255 

[๔๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไม , เหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแห่ง 
รูปสัญญา ฯลฯ แห่งสัททสัญญา ฯลฯ แห่งคันธสัญญา ฯลฯ แห่งรสสัญญา ฯลฯ แห่ง 
โผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ แห่งธรรมสัญญา นี้เป็นความดับโดยไม , เหลือแห่งทุกข์ เป็นความสงบ 
ระงับแห่งโรค เป็นความดับสูญแห่งชราและมรณะ. 

จบ สูตรที่ ๖. 

๗. เจตนาสูตร 

ว่าด้วยความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแห่งทุกข์ 
[๔๙๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ ความบังเกิด 
ความปรากฏแห่งรูปสัญเจตนา ฯลฯ แห่งสัททสัญเจตนา ฯลฯ แห่งคันธสัญเจตนา ฯลฯ แห่ง 
รสสัญเจตนา ฯลฯ แห่ง'โผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ แห่งธรรมสัญเจตนา นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่ง 
ทุกข์ เป็นความตั้งอยู่แห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ. 

[๔๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไม่เหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแห่ง 
รูปสัญเจตนา ฯลฯ แห่งสัททสัญเจตนา ฯลฯ แห่งคันธสัญเจตนา ฯลฯ แห่งรสสัญเจตนา ฯลฯ 
แห่ง'โผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ แห่งธรรมสัญเจตนา นี้เป็นความดับโดยไม , เหลือแห่งทุกข์ เป็น 
ความสงบระงับแห่งโรค เป็นความดับสูญแห่งชราและมรณะ. 

จบ สูตรที่ ๗. 

๘. ตัณหาสูตร 

ว่าด้วยความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแห่งทุกข์ 
[๔๙๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ ความบังเกิด 
ความปรากฏแห่งรูปตัณหา ฯลฯ แห่งสัททตัณหา ฯลฯ แห่งคันธตัณหา ฯลฯ แห่งรสตัณหา 
ฯลฯ แห่ง'โผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ แห่งธรรมตัณหา นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นความตั้งอยู่ 
แห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 256 

[๔๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไม่เหลือ ความสงบระงับ ความสูญแห่ง 
รูปตัณหา ฯลฯ แห่งสัททตัณหา ฯลฯ แห่งคันธตัณหา ฯลฯ แห่งรสตัณหา ฯลฯ แห่ง 
โผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ แห่งธรรมตัณหา นี้เป็นความดับโดยไม , เหลือแห่งทุกข์ เป็นความสงบ 
ระงับแห่งโรค เป็นความดับสูญแห่งชราและมรณะ. 

จบ สูตรที่ ๘. 

๙. ธาตุสูตร 

ว่าด้วยความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแห่งทุกข์ 
[๔๙๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ ความบังเกิด 
ความปรากฏแห่งปฐวีธาตุ ฯลฯ แห่งอาโปธาตุ ฯลฯ แห่งเตโชธาตุ ฯลฯ แห่งวาโยธาตุ ฯลฯ 
แห่งอากาสธาตุฯลฯ แห่งวิญญาณธาตุ นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นความตั้งอยู่แห่งโรค 
เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ. 

[๔๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไม , เหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแห่ง 
ปฐวีธาตุ ฯลฯ แห่งอาโปธาตุ ฯลฯ แห่งเตโชธาตุ ฯลฯ แห่งวาโยธาตุ ฯลฯ แห่งอากาสธาตุ 
ฯลฯ แห่งวิญญาณธาตุ ฯลฯ นี้เป็นความดับโดยไม , เหลือแห่งทุกข์ เป็นความสงบระงับแห่งโรค 
เป็นความดับสูญแห่งชราและมรณะ. 

จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. ขันธสูตร 

ว่าด้วยความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแห่งทุกข์ 
[๔๙๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ ความบังเกิด 
ความปรากฏแห่งรูป นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นความตั้งอยู่แห่งโรค เป็นความปรากฏแห่ง 
ชราและมรณะ. ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ ความบังเกิด ความปรากฏแห่งเวทนา ฯลฯ แห่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 257 

สัญญาฯลฯ แห่งสังขาร ฯลฯ แห่งวิญญาณ นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นความตั้งอยู่ 
แห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ. 

[๔๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไม , เหลือ ความสงบระงับความดับสูญแห่งรูป 
นี้เป็นความดับโดยไม , เหลือแห่งทุกข์ เป็นความสงบระงับแห่งโรค เป็นความดับสูญแห่งชราแล 
มรณะ. ความดับโดยไม , เหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแห่งเวทนา ฯลฯ แห่งสัญญา 
แห่งสังขาร ฯลฯ แห่งวิญญาณ นี้เป็นความดับโดยไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นความสงบระงับ 
แห่งโรค เป็นความดับสูญแห่งชราและมรณะ. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 

จบ อุปปาทสังยุต. 


รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 
๑. จักขุสูตร ๖. สัญญาสูตร 

๒. รูปสูตร ๗. เจตนาสูตร 

๓. วิญญาณสูตร ๘. ตัณหาสูตร 

๔. สัมผัสสสูตร ๙. ธาตุสูตร 

๕.เวทนาสูตร ๑๐.ขันธสูตร. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 258 

๖. กิเลสสังยุต 
๑. จักขุสูตร 
ว่าด้วยอุปกิเลสแห่งจิต 

[๔๙๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในจักษุ 
นี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิต ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในหู นี้เป็นอุปกิเลสแห่งชิต ความ 
กำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในจมูก นี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิต ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ 
ในลิ้น นี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิต ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในกาย นี้เป็นอุปกิเลส 
แห่งจิต ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในใจ นี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิต. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแห่งใจในฐานะ ๖ นี้ได้ เมื่อนั้น จิตของเธอย่อมเป็นจิตน้อมไปใน 
เนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแล้ว ควรแก , การงาน ปรากฏในธรรมอันทำให้แจ้งด้วยอภิญญา. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. รูปสูตร 

ว่าด้วยอุปกิเลสแห่งชิต 

[๕๐๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูป 

นี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิต ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ ในเสียง ฯลฯ ในกลิ่น ฯลฯ 

; 'ำ' 1 ! 1 ! ! , 

ในรส ฯลฯ ในโผฏฐัพพะ ฯลฯ ในธรรมารมณ์ นีเป็นอุปกิเลสแห่งจิต. ดูกรภิกษุทังหลาย 

เมื่อใดแล ภิกษุและอุปกิเลสแห่งใจในฐานะ ๖ นี้ได้ เมื่อนั้น จิตของเธอย่อมเป็นจิตน้อมไป 

ในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแล้ว ควรแก , การงาน ปรากฏในธรรมอันจะพึงทำให้แจ้ง 

ด้วยอภิญญา. 

จบ สูตรที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 259 
๓. วิญญาณสูตร 
ว่าด้วยอุปกิเลสแห่งจิต 

[๕๐๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจใน 
จักขุวิญญาณ นี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิต ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในโสตวิญญาณ ฯลฯ 
ในฆานวิญญาณ ฯลฯ ในชิวหาวิญญาณ ฯลฯ ในกายวิญญาณ ฯลฯ ในมโนวิญญาณ นี้เป็น 
อุปกิเลสแห่งจิต. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแห่งจิตในฐานะ ๖ นี้ได้ เมื่อนั้น 
จิตของเธอย่อมเป็นชิตน้อมไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแล้ว ควรแก่การงาน ปรากฏใน 
ธรรมที่จะพึงทำให้แจ้งด้วยอภิญญา. 

จบ สูตรที่ ๓. 

[**พระสูตรด้านบนข้อ ๕๐๑ ในภาษาบาลีไม่มี ทำให้ข้อตั้งแต่ ๕๐๒-๖๑๒ 
เมื่อเทียบกับในภาษาบาลี จึงผิดกันอยู่หนึ่งข้อ ตัวอย่างเช่น ภาษาไทย ข้อ 
๕๐๒ ภาษาบาลีไทยจะเป็นข้อ ๕๐๑ จนถึงข้อสุดท้าย ภาษาไทยข้อ ๖๑๒ 
ภาษาบาลีไทยจะเป็นข้อ ๖๑๑ จึงฝากไว้ให้ผู้รู้ช่วยวินิจฉัย**] 

๔. ผล , สสูตร 
ว่าด้วยอุปกิเลสแห่งจิต 

[๕๐๒] พระนครสาวัตลี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจใน 
จักขุสัมผัส นี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิต ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในโสตสัมผัส ฯลฯ 
ในฆานสัมผัส ฯลฯ ในชิวหาสัมผัส ฯลฯ ในกายสัมผัส ฯลฯ ในมโนสัมผัส นี้เป็นอุปกิเลส 
แห่งจิต. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละกิเลสแห่งชิตในฐานะ ๖ นี้ได้ เมื่อนั้น ชิตของ 
เธอย่อมเป็นชิตน้อมไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแล้ว ควรแก , การงาน ปรากฏในธรรมที่ 
จะพึงทำให้แจ้งด้วยอภิญญา. 

จบ สูตรที่ ๔. 

๕. เวทนาสูตร 
ว่าด้วยอุปกิเลสแห่งจิต 

[๕๐๓] พระนครสาวัตลี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจใน 
จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ในโสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ในฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 260 

ฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ในชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ในกายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ 
ในมโนสัมผัสสชาเวทนา นี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิต. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละ 
อุปกิเลสแห่งจิตในฐานะ ๖ นี้ได้ เมื่อนั้น จิตของเธอย่อมเป็นจิตน้อมไปในเนกขัมมะ อันเนก 
ขัมมะอบรมแล้ว ควรแก่การงาน ปรากฏในธรรมที่พึงทำให้แจ้งด้วยอภิญญา. 

จบ สูตรที่ ๕. 

๖. สัญญาสูตร 

ว่าด้วยอุปกิเลสแห่งจิต 

[๕๐๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจใน 
รูปสัญญา นี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิต ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสัททสัญญา ฯลฯ 
ในคันธสัญญา ฯลฯ ในรสสัญญา ฯลฯ ในโผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ ในธรรมสัญญา นี้เป็นอุปกิเลส 
แห่งจิต. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแห่งจิตในฐานะ ๖ นี้ได้ เมื่อนั้น ชิต 
ของเธอย่อมเป็นจิตน้อมไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแล้ว ควรแก , การงาน ปรากฏใน 
ธรรมที่พึงทำให้แจ้งด้วยอภิญญา. 

จบ สูตรที่ ๖. 

๗. เจตนาสูตร 
ว่าด้วยอุปกิเลสแห่งจิต 

[๕๐๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจใน 
รูปสัญเจตนา นี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิต ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสัททสัญเจตนา ฯลฯ 
ในคันธสัญเจตนา ฯลฯ ในรสสัญเจตนา ฯลฯ ในโผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ ในธรรมสัญเจตนา นี้ 
เป็นอุปกิเลสแห่งจิต. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแห่งจิตในฐานะ ๖ นี้ได้ 
เมื่อนั้น จิตของเธอย่อมเป็นจิตน้อมไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแล้ว ควรแก , การงาน 
ปรากฏในธรรมที่พึงทำให้แจ้งด้วยอภิญญา. 

จบ สูตรที่ ๗. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 261 

๘. ตัณหาสูตร 
ว่าด้วยอุปกิเลสแห่งจิต 

[๕๐๖] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจใน 
รูปตัณหา นี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิต ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสัททตัณหา ฯลฯ ใน 
คันธตัณหา ฯลฯ ในรสตัณหา ฯลฯ ในโผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ ในธรรมตัณหา ฯลฯ นี้เป็นอุปกิเลส 
แห่งจิต. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแห่งจิตในฐานะ ๖ นี้ได้ เมื่อนั้น ชิต 
ของเธอย่อมเป็นจิตน้อมไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแล้ว ควรแก , การงาน ปรากฏใน 
ธรรมที่พึงทำให้แจ้งด้วยอภิญญา. 

จบ สูตรที่ ๘. 

๙. ธาตุสูตร 

ว่าด้วยอุปกิเลสแห่งจิต 

[๕๐๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจใน 
ปฐวีธาตุ นี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิต ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในอาโปธาตุ ฯลฯ ใน 
เตโชธาตุ ฯลฯ ในวาโยธาตุ ฯลฯ ในอากาสธาตุ ในวิญญาณธาตุ นี้เป็นอุปกิเลสแห่งชิต. ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลสในฐานะ ๖ นี้ได้ เมื่อนั้น จิตของเธอย่อมเป็นจิตน้อม 
ไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแล้ว ควรแก , การงาน ปรากฏในธรรมที่พึงทำให้แจ้งด้วย 
อภิญญา. 

จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. ขันธสูตร 
ว่าด้วยอุปกิเลสแห่งจิต 

[๕๐๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูป 
นี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิต ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในเวทนา นี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 262 

ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสัญญา นี้เป็นกิเลสแห่งจิต ความกำหนัดด้วยอำนาจความ 
พอใจในสังขาร นี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิต ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในวิญญาณ นี้เป็น 
อุปกิเลสแห่งจิต. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแห่งจิตในฐานะ ๖ นี้ได้ เมื่อ 
นั้นแล ชิตของเธอย่อมเป็นชิตน้อมไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแล้ว ควรแก , การงาน 
ปรากฏในธรรมที่พึงทำให้แจ้งด้วยอภิญญา. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 

จบ กิเลสสังยุต. 


รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ 
๑. จักขุสูตร ๖. สัญญาสูตร 

๒. รูปสูตร ๗. เจตนาสูตร 

๓.วิญญาณสูตร ๘.ตัณหาสูตร 
๔. ผล , สสูตร ๙. ธาตุสูตร 

๕. เวทนาสูตร ๑๐. ขันธสูตร 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 263 

๗. สารีปุตตสังยุต 
๑. วิเวกสูตร 
ว่าด้วยปฐมฌาน 

[๕๐๙] สมัยหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น เป็นเวลาเช้า ท่านพระสารีบุตรบุ่งแล้ว ถือบาตร 
และจีวร เข้าไปสู่พระนครสาวัตถีเพื่อบิณฑบาต ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแล้ว 
กลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต เข้าไปยังป่าอันธวัน เพื่อพักกลางวัน ถึงป่าอันธวันแล้ว นึ่ง 
พักกลางวัน ณ โคนไม้แห่งหนึ่ง. ครั้งนั้นเป็นเวลาเย็น ท่านพระสารีบุตรออกจากที่พักผ่อนแล้ว 
เข้าไปยังพระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี. ท่านพระอานนท์ได้เห็นท่านพระ 
สารีบุตรว่า อาวุโสสารีบุตร อินทรีย์ของท่านผ่องใสนัก สีหน้าของท่านหมดจด ผ่องใส วันนี้ 
ท่านพระสารีบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไร? 

ท่านพระสารีบุตรตอบว่า อาวุโส ดังเราจะบอก เราสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
เข้าปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่. อาวุโส เรานั้นไม , ได้คิดอย่างนี้ว่า เรา 
เข้าปฐมฌานอยู่ หรือว่าเข้าปฐมฌานแล้ว หรือว่าออกจากปฐมฌานแล้ว. แท้จริง ท่านพระสารี 
บุตรถอนทิฏฐิคืออหังการ ตัณหาคือมมังการ และอนุสัยคือมานะออกได้นานแล้ว ฉะนั้น ท่าน 
พระสารีบุตรจึงไม่คิดอย่างนี้ว่า เราเข้าปฐมฌานอยู่ หรือว่าเข้าปฐมฌานแล้ว หรือว่าออกจาก 
ปฐมฌานแล้ว. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. อริตักกสูตร 
ว่าด้วยทุติยฌาน 

[๕๑๐] พระนครสาวัตถี. ท่านพระอานนท์ได้เห็นพระสารีบุตรมาแต่ไกล จึงกล่าวกะ 
ท่านพระสารีบุตรว่า อาวุโสสารีบุตร อินทรีย์ของท่านผ่องใสนัก สีหน้าของท่านหมดจด ผ่องใส 
วันนี้ท่านพระสารีบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไร? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 264 

ท่านพระสารีบุตรตอบว่า อาวุโส ดังเราจะบอก เราเข้าทุติยฌานอันมีความผ่องใสแห่ง 
จิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสุข 
เกิดแต่สมาธิอยู่. อาวุโส เรานั้นมิได้คิดอย่างนี้ว่า เราเข้าทุติยฌานอยู่ หรือว่าเข้าทุติยฌานแล้ว 
หรือว่าออกจากทุติยฌานแล้ว ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๒. 

๓. ปีติสูตร 
ว่าด้วยตติยฌาน 

[๕๑๑] พระนครสาวัตถี. ท่านพระอานนท์ได้เห็นท่านพระสารีบุตรมาแต่ไกล จึงกล่าว 
กะท่านพระสารีบุตรว่า อาวุโสสารีบุตร อินทรีย์ของท่านผ่องใสนัก สีหน้าของท่านหมดจด 
ผ่องใส วันนี้ท่านพระสารีบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไร? 

ท่านพระสารีบุตรตอบว่า อาวุโสดังเราจะบอก เรามีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุข 
ด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไป เข้าตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็น 
ผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่. อาวุโส เรานั้นมิได้คิดอย่างนี้ว่า เราเข้าตติยฌานอยู่ 
หรือว่าเข้าตติยฌานแล้ว หรือว่าออกจากตติยฌานแล้ว ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๓. 

๔. อุเปกขาสูตร 
ว่าด้วยจตุตถฌาน 

[๕๑๒] พระนครสาวัตถี. ท่านพระอานนท์ได้เห็นท่านพระสารีบุตรมาแต่ไกล จึงกล่าว 
กะท่านพระสารีบุตรว่า อาวุโสสารีบุตร อินทรีย์ของท่านผ่องใสนัก สีหน้าของท่านหมดจด ผ่องใส 
วันนี้ท่านพระสารีบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไร? 

ท่านพระสารีบตรตอบว่าอาวใสดังเราจะบอก เราเข้าจตตถฌานอันไม่มีทกข์ ไม่มีสข 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 265 

เพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิอยู่. อาวุโส 
เรามิได้คิดอย่างนี้ว่า เราเข้าจตุตถฌานอยู่ หรือว่าเข้าจตุตถฌานแล้ว หรือว่าออกจากจตุตถฌาน 
แล้ว ฯลฯ 

จบ สูตรที่ ๔. 

๕. อากาสสูตร 

ว่าด้วยอากาสานัญจายตนฌาน 

[๕๑๓] พระนครสาวัตถี. ท่านพระอานนท์ได้เห็นท่านพระสารีบุตรมาแต่ไกล จึงกล่าว 
กะท่านพระสารีบุตรว่า อาวุโสสารีบุตร อินทรีย์ของท่านผ่องใสนัก สีหน้าของท่านหมดจด 
ผ่องใส วันนี้ท่านพระสารีบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไร? 

ท่านพระสารีบุตรตอบว่า อาวุโส ดังเราจะบอก เราเข้าอากาสานัญจายตนฌานด้วย 
คำนึงว่า อากาศหาที่สุดมิได้ เพราะล่วงรูปสัญญาเสียได้ เพราะดับปฏิฆสัญญาเสียได้ เพราะไม่ 
กระทำไว้ในใจซึ่งนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงอยู่. อาวุโส เรามิได้คิดอย่างนี้ว่า เราเข้า 
อากาสานัญจายตนฌานอยู่ หรือว่าเข้าอากาสานัญจายตนฌานแล้ว หรือว่าออกจากอากาสานัญจาย 
ตนฌานแล้ว ฯลฯ 

จบ สูตรที่ ๕. 

๖. วิญญาณสูตร 

ว่าด้วยวิญญาณญจายตนฌาน 

[๕๑๔] พระนครสาวัตถี. ท่านพระอานนท์ได้เห็นท่านพระสารีบุตรมาแต่ไกล จึง 
กล่าวกะท่านพระสารีบุตรว่า อาวุโสสารีบุตร อินทรีย์ของท่านผ่องใสนัก สีหน้าของท่านหมดจด 
ผ่องใส วันนี้ท่านพระสารีบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไร? 

ท่านพระสารีบุตรตอบว่า อาวุโส ดังเราจะบอก เราเข้าวิญญาณญจายตนฌานด้วยคำนึง 
ว่า วิฌฌาณหาที่สดมิได้ เพราะล่วงอากาสานัฌจายตนฌานเสียได้โดยประการทั้งปวงอย่. อาวโส 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 266 

เรานั้นมิได้คิดอย่างนี้ว่า เราเข้าวิญญาณญจายตนฌานอยู่ หรือว่าเข้าวิญญาณญจายตนฌานแล้ว 
หรือว่าออกจากวิญญาณญจายตนฌานแล้ว ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๖. 

๗. อากิญฆัญญายตนสูตร 
ว่าด้วยอากิญฆัญญายตนฌาน 

[๕๑๕] พระนครสาวัตถี. ท่านพระอานนท์ได้เห็นท่านพระสารีบุตรมาแต่ไกล จึงกล่าว 
กะท่านพระสารีบุตรว่า อาวุโสสารีบุตร อินทรีย์ของท่านผ่องใสนัก สีหน้าของท่านหมดจด ผ่องใส 
วันนี้ท่านพระสารีบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไร? 

ท่านพระสารีบุตรตอบว่า อาวุโส ดังเราจะบอก เราเข้าอากิญจัญญายตนฌานด้วยคำนึงว่า 
ว่า สิ่งอะไรหน่อยหนึ่งไม , มี เพราะล่วงวิญญาณญจายตนฌานเสียได้โดยประการทั้งปวงอยู่. 

อาวุโส เรานี้นมิได้คิดอย่างนี้ว่า เราเข้าอากิญจัญญายตนฌานอยู่ หรือว่าเข้าอากิญจัญญายตนฌาน 
แล้ว หรือว่าออกจากอากิญจัญญายตนฌานแล้ว ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๗. 

๘. ฒวสัญญานาสัญญายตนสูตร 
ว่าด้วยฒวสัญญานาสัญญายตนฌาน 

[๕๑๖] พระนครสาวัตถี. ท่านพระอานนท์ได้เห็นท่านพระสารีบุตรมาแต่ไกล จึงกล่าว 
กะท่านพระสารีบุตรว่า อาวุโสสารีบุตร อินทรีย์ของท่านผ่องใสนัก สีหน้าของท่าน ผ่องใส 
วันนี้ท่านพระสารีบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไร? 

ท่านพระสารีบุตรตอบว่า อาวุโส ดังเราจะบอก เราเข้าฒวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
เพราะล่วงอากิญจัญญายตนฌานเสียได้โดยประการทั้งปวงอยู่. อาวุโส เรานี้นมิได้คิดอย่างนี้ว่า 
เราเข้าฒวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู่ หรือว่าเข้าฒวสัญญานาสัญญายตนฌานแล้ว หรือว่าออก 
จากฒวสัญญานาสัญญายตนฌานแล้ว ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๘. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 267 

๙. นิโรธสูตร 
ว่าด้วยสัญญาเวทยิตนิโรธ 

[๕๑๗] สมัยหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรอยู่ ณ พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิฌฑิก 
เศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า ท่านพระสารีบุตรนุ่งแล้ว ถือบาตรและจีวร 
เช้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแล้ว กลับจากบิณฑบาต 
ภายหลังภัต เข้าไปยังป่าอันธวันเพื่อพักกลางวัน ถึงป่าอันธวันแล้ว นึ่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้ 
แห่งหนึ่ง. ครั้งนั้นเป็นเวลาเย็น ท่านพระสารีบุตรออกจากที่พักผ่อนแล้ว เช้าไปยังพระวิหาร 
เชตวัน อารามของท่านอนาถบิฌฑิกเศรษฐี. ท่านพระอานนท์ได้เห็นท่านพระสารีบุตรมาแต่ไกล 
จึงกล่าวกะท่านพระสารีบุตรว่า อาวุโสสารีบุตร อินทรีย์ของท่านผ่องใสนัก สีหน้าของท่านหมด 
จด ผ่องใส วันนี้ท่านพระสารีบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไร? 

ท่านพระสารีบุตรตอบว่า อาวุโส ดังเราจะบอก เราเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะ 
ล่วงฒวสัญญานาสัญญายตนฌานเสียได้โดยประการทั้งปวงอยู่. อาวุโส เรามิได้คิดอย่างนี้ว่า เรา 
เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ หรือว่าเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธแล้ว หรือว่าออกจากสัญญาเวทยิตนึโรธ 
แล้ว. แท้จริง ท่านพระสารีบุตร ถอนอหังการ มมังการ และมานานุสัยออกได้นานแล้ว ฉะนั้น 
ท่านพระสารีบุตรจึงมิได้คิดอย่างนี้ว่า เราเข้าสัญญาเวทยิตนึโรธอยู่ หรือว่าเข้าสัญญาเวทยิตนึโรธ 
แล้ว หรือว่าออกจากสัญญาเวทยิตนึโรธแล้ว. 

จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. สูจิมุขีสูตร 

ว่าด้วยความแตกต่างการเลี้ยงชีวิตของสมฌพราหมณ์ 
[๕๑๘] สมัยหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนึวาปสถาน ใกล้ 
พระนครราชคฤห์. ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า ท่านพระสารีบุตรนุ่งแล้ว ถือบาตรและจีวร เข้าไป 
บิณฑบาตยังพระนครราชคฤห์ เที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกในพระนครราชคฤห์แล้ว อาศัยเชิง 
ฝาแห่งหนึ่งฉันบิณฑบาตนั้น. ครั้งนั้น นางปริพาชิกาชื่อสูจิมุขี เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 268 

อยู่ ครั้นแล้วได้กล่าวกะท่านพระสารีบุตรว่า ดูกรสมณะ ท่านก้มหน้าฉันหรือ? ท่านพระสารี 
บุตรตอบว่า ดูกรน้องหญิง เรามิได้ก้มหน้าฉัน. 

สู. ล้าอย่างนั้น ท่านแหงนหน้าฉันหรือสมณะ? 

สา. เรามิได้แหงนหน้าฉันหรอกน้องหญิง. 

สู. ล้าอย่างนั้น ท่านมองลูทิศใหญ่ฉันหรือสมณะ? 

สา. เรามิได้มองดูทิศใหญ่ฉันหรอกน้องหญิง. 

สู. ล้าอย่างนั้น ท่านมองดูทิศน้อยฉันหรือสมณะ? 

สา. เรามิได้มองลูทิศน้อยฉันหรอกน้องหญิง. 

สู. ดิฉันถามว่า ดูกรสมณะ ท่านก้มหน้าฉันหรือ ท่านก็ตอบว่า เรามิได้ก้มหน้าฉัน 
หรอกน้องหญิง ดิฉันถามว่า ล้าอย่างนั้น ท่านแหงนหน้าฉันหรือสมณะ ท่านก็ตอบว่า เรามิได้ 
แหงนหน้าฉันหรอกน้องหญิง ดิฉันถามว่า ล้าอย่างนั้น ท่านมองดูทิศใหญ่ฉันหรือสมณะ 
ท่านก็ตอบว่า เรามิได้มองลูทิศใหญ่ฉันหรอกน้องหญิง ดิฉันถามว่า ถ้าอย่างนั้น ท่านมองดู 
ทิศน้อยฉันหรือสมณะ ท่านก็ตอบว่า เรามิได้มองลูทิศน้อยฉันหรอกน้องหญิง ก็บัดนี้ท่านฉัน 
อย่างไรเล่าสมณะ? 

สา. ดูกรน้องหญิง ก็สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง เลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพ เหตุ 
ดิรัจฉานวิชา คือ วิชาดูพื้นที่ สมฌพราหมณ์เหล่านี้เรียกว่า ก้มหน้าฉัน. ดูกรน้องหญิง สมณ 
พราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง เลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพ เหตุดิรัจฉานวิชา คือ วิชาดูดาวนักบัตร 
สมณพราหมณ์เหล่านี้เรียกว่า แหงนหน้าฉัน. ดูกรน้องหญิง สมฌพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเลี้ยง 
ชีพด้วยมิจฉาชีพ เหตุประกอบการรับส่งข่าวสาส์น สมฌพราหมณ์เหล่านี้เรียกว่า มองดูทิศใหญ่ 
ฉัน. ดูกรน้องหญิง สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง เลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพ เหตุดิรัจฉานวิชา 
คือ วิชาทายองค์อวัยวะ สมณพราหมณ์เหล่านี้เรียกว่า มองดูทิศน้อยฉัน. ดูกรน้องหญิง ส่วน 
เรานั้นมิได้เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพ เหตุดิรัจฉานวิชา คือ วิชาตรวจพื้นที่ มิได้เลี้ยงชีพด้วย 
มิจฉาชีพเหตุดิรัจฉานวิชา คือวิชาดูดาวนักบัตร มิได้เลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพ เหตุประกอบการ 
รับส่งข่าวสาส์น มิได้เลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพ เหตุดิรัจฉานวิชา คือ วิชาทายองค์อวัยวะ (แต่) 

เราแสวงหาภิกษาโดยชอบธรรม ครั้นแล้วจึงฉัน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 269 

ครั้งนั้น นางสูจิมุขีปริพาชิกาเข้าไปในนครราชคฤห์ จากถนนหนึ่งไปอีกถนนหนึ่ง จาก 
ตรอกหนึ่งไปอีกตรอกหนึ่งแล้ว ประกาศอย่างนี้ว่า ท่านสมณศากยบุตรทั้งหลายย่อมฉันอาหาร 
อันประกอบด้วยธรรม สมณศากยบุตรทั้งหลายย่อมฉันอาหารอันหาโทษมิได้. ขอเชิญท่านทั้งหลาย 
ถวายบิณฑบาตแก , สมณศากยบุตรทั้งหลายเถิด. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 

จบ สารีปุตตสังยุต. 


รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 
๑. วิเวกสูตร ๖.วิญญาณสูตร 


๒. อริตักกสูตร 
๓. ปีติสูตร 
๔. อุเปกขาสูตร 
๕. อากาสสตร 


๗. อากิญจัญญายตนสูตร 
๘. ณวสัญญานาสัญญายตนสูตร 
๙. นิโรธสูตร 
๑๐. สจิมขีสตร 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 270 

๘. นาคสังยุต 

๑. สุทธกสูตร 

ว่าด้วยกำเนิดนาค ๔ จำพวก 

[๕๑๙] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
กำเนิดของนาค ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็นไฉน? คือ นาคที่เป็นอันฑชะ เกิดในไข่ ๑ นาค 
ที่เป็นชลาพุชะ เกิดในครรภ์ ๑ นาคที่เป็นสังเสทชะ เกิดในเถ้าไคล ๑ นาคที่เป็นอุปปาติกะ เกิด 
ผุดขึ้น ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กำเนิดของนาค ๔ จำพวกนี้แล. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. ปณีตตรสูตร 

ว่าด้วยความประณีตของกำเนิดนาคแต่ละจำพวก 
[๕๒๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กำเนิดของนาค ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวก 
เป็นไฉน? คือ นาคเป็นอัณฑชะ ๑ นาคที่เป็นชลาพุชะ ๑ นาคที่เป็นสังเสทชะ ๑ นาคที่เป็น 
อุปปาติกะ ๑. ในนาค ๔ จำพวกนั้น นาคที่เป็นชลาพุชะ สังเสทชะ และอุปปาติกะ ประณีต 
กว่านาคที่เป็นอัณฑชะ. นาคที่เป็นสังเสทชะและอุปปาติกะ ประณีตกว่านาคที่เป็นอัณฑชะและ 
ชลาพุชะ. นาคที่เป็นอุปปาติกะ ประณีตกว่านาคที่เป็นอัณฑชะ ชลาพุชะและสังเสทชะ. ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย กำเนิดของนาค ๔ จำพวกนี้แล. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. อุโปสถสูตรที่ ๑ 

ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้นาคที่เป็นอัณฑชะรักษาอุโบสถ 
[๕๒๑] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่าน 
อนาถบิฌฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ 
ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้ 
มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอ เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้นาคที่เป็นอัณฑชะ 
บางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 271 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรภิกษุ นาคบางพวกที่เป็นอัฌฑชะในโลกนี้ มีความคิด 
อย่างนี้ว่า เมื่อก่อน พวกเราเป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ พวกเรานั้น 
กระทำกรรมทั้งสองด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เมื่อตายไป จึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวก 
นาคที่เป็นอัณฑชะ ถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจไซร้ เมื่อเป็น 
อย่างนี้ เมื่อตายไป พวกเราจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตด้วยกาย 
ด้วยวาจา ด้วยใจเสียในบัดนี้เถิด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แล เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้นาค 
ที่เป็นอัณฑชะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้. 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔. อุโปสถสูตรที่ ๒ 

ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้นาคที่เป็นชลาพุชะรักษาอุโบสถ 
[๕๒๒] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ 
ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอ เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่อง 
ให้นาคที่เป็นชลาพุชะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้. 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรภิกษุ นาคบางพวกที่เป็นชลาพุชะในโลกนี้มีความคิด 
อย่างนี้ว่า เมื่อก่อน พวกเราเป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ พวกนั้น 
กระทำกรรมทั้งสองด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาค 
ที่เป็นชลาพุชะ ถ้าวันนี้ พวกเราพึงประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจไซร้เมื่อเป็นอย่างนี้ 
เมื่อตายไปพวกเราจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา 
ด้วยใจ เสียในบัดนี้เถิด. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แล เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้นาคที่เป็นชลาพุชะ 
บางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้. 

จบ สูตรที่ ๔. 

๕. อุโปสถสูตรที่ ๓ 

ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้นาคที่เป็นสังเสทชะรักษาอุโบสถ 
[๕๒๓] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอ เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้นาคที่เป็นสังเสทชะ 
บางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 272 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรภิกษุ นาคบางพวกที่เป็นสังเสทชะในโลกนี้มีความ 
คิดอย่างนี้ว่า เมื่อก่อน พวกเราเป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ พวกเรา 
นั้นกระทำกรรมทั้งสองด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เมื่อตายไป จึงเข้าถึงความเป็นสหายของ 
พวกนาคที่เป็นสังเสทชะ ถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจไซร้ 
เมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อตายไป พวกเราจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริต 
ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เสียในบัดนี้เถิด. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แล เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ 
นาคที่เป็นสี'งเสทชะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้. 

จบ สูตรที่ ๕. 

๖. อุโปสถสูตรที่ ๔ 

ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้นาคที่เป็นอุปปาติกะรักษาอุโบสถ 
[๕๒๔] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้นาคที่เป็นอุปปาติกะบาง 
พวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้? 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรภิกษุ นาคบางพวกที่เป็นอุปปาติกะในโลกนี้มีความ 
คิดอย่างนี้ว่า เมื่อก่อน พวกเราได้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ พวก 
เรานั้นกระทำกรรมทั้งสองด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เมื่อตายไป จึงเข้าถึงความเป็นสหายของ 
พวกนาคที่เป็นอุปปาติกะ ถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เมื่อ 
เป็นอย่างนี้ เมื่อตายไป พวกเราจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตด้วย 
กาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เสียในบัดนี้เถิด. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้นาคที่ 
เป็นอุปปาติกะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้. 

จบ สูตรที่ ๖. 

๗. สุตสูตรที่ ๑ 

ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของนาคที่เป็นอัณฑชะ 
[๕๒๕] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 273 

พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตาย 
ไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอัฌฑชะ พระเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสอง 
ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้สดับมาว่า พวกนาคที่เป็นอัณฑชะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม 
มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความ 
เป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอัณฑชะ. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคน 
ในโลกนี้เมื่อตายไป เข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอัณฑชะ. 

จบ สูตรที่ ๗. 

๘. สุตสูตรที่ ๒ 

ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของนาคที่เป็นชลาพุชะ 
[๕๒๖] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เมื่อตายไป เข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นชลาพุชะ พระเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรม 
ทังสองด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้สดับมาว่า พวกนาคที่เป็นชลาพุชะ มีอายุยืน 
มีวรรณะงาม มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึง 
เข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นชลาพุชะ. ครั้นตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของ 
พวกนาคที่เป็นชลาพุชะ. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เมื่อตายไป เข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นชลาพุชะ. 

จบ สูตรที่ ๘. 

๙. สุตสูตรที่ ๓ 

ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของนาคที่เป็นสังเสทชะ 
[๕๒๗] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เมื่อตายไป เข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นสังเสทชะ พระเจ้าข้า? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 274 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสอง 
ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้สดับมาว่า พวกนาคที่เป็นสังเสทชะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม 
มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็น 
สหายของพวกนาคที่เป็นสังเสทชะ. ครั้นตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็น 
สังเสทชะ. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไป 
เข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นสังเสทชะ. 

จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. สุตสูตรที่ ๔ 

ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของนาคที่เป็นอุปปาติกะ 
[๕๒๘] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้'ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เมื่อตายไป เข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอุปปาติกะ พระเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสอง 
ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้สดับมาว่า พวกนาคที่เป็นอุปปาติกะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม 
มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็น 
สหายของพวกนาคที่เป็นอุปปาติกะ. ครั้นตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่ 
เป็นอุปปาติกะ. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไป 
เข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอุปปาติกะ. 

จบ สูตรที่ ๑๐. 

๑๑-๒๐ อัณฑชทานูปการสูตรที่ ๑-๑๐ 
ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาค 
[๕๒๙] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้'ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เมื่อตายไป เข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอัณฑชะ พระเจ้าข้า? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 275 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วย 
กาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้สดับมาว่า พวกนาคที่เป็นอัณฑชะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม มี 
ความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็น 
สหายของพวกนาคที่เป็นดัณฑชะ. เขาจึงให้ข้าว นี้า ผ้า ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล้ 
ที่นอน ที่พัก ประทีป และอุปกรณ์แห่งประทีป เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย 
ของพวกนาคที่เป็นอัณฑชะ. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เมื่อตายไป เข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอัณฑชะ. 

จบ สูตรที่ ๑๑-๒๐ 

๒๑-๕๐ ชลาพุชาทิทานูปการสูตรที่ ๑-๓๐ 
ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาค 
[๕๓๐] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อ 
ตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นชลาพุชะ -.. ของพวกนาคที่เป็น 
สังเสทชะ -.. ของพวกนาคที่เป็นอุปปาติกะ? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสอง 
ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้สดับมาว่า พวกนาคที่เป็นอุปปาติกะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม 
มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็น 
สหายของพวกนาคที่เป็นอุปปาติกะ. เขาจึงให้ข้าว นี้า ผ้า ยาน มาลา ของหอม เครื่อง 
ลูบไล้ ที่นอน ที่พัก ประทีป และอุปกรณ์แห่งประทีป เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็น 
สหายของพวกนาคที่เป็นอุปปาติกะ. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนใน 
โลกนี้เมื่อตายไป เข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอุปปาติกะ. 

จบ สูตรที่ ๒๑-๕๐ 
จบ นาคสังยุต. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 276 

รวมพระสูตรที่มี!นสังยุตนี้ คือ 
๑. สุทธกสูตร ๖. อุโปสถสูตร ๔ 

๒. ปณีตตรสูตร ๗. สุตสูตรที่ ๑ 

๓. อุโปสถสูตรที่ ๑ ๘. สุตสูตรที่ ๒ 

๔. อุโปสถสูตรที่ ๒ ๙. สุตสูตรที่ ๓ 

๕. อุโปสถสูตรที่ ๓ ๑๐. สุตสูตรที่ ๔ 

๑๑-๒๐ อัณฑชทานูปการสูตรที่ ๑-๑๐ 
๒๑-๕๐ ชลาพุชาทิทานนูปการสูตร ๑-๓๐ 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 277 

๙. สุปัฌฌสังยุต 

๑. สุทธกสูตร 

ว่าด้วยกำเนิดครุฑ ๔ จำพวก 

[๕๓๑] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย กำเนิดของครุฑ ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็นไฉน? คือ ครุฑที่เป็นอัณฑชะ ๑ 
ครุฑที่เป็นชลาพุชะ ๑ ครุฑที่เป็นสังเสทชะ ๑ ครุฑที่เป็นอุปปาติกะ ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กำเนิด 
ของครุฑ ๔ จำพวกนี้แล. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. หรตึสูตร 

ว่าด้วยความยิ่งหย่อนของกำเนิดครุฑ ๔ จำพวก 
[๕๓๒] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กำเนิดของครุฑ ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวก 
เป็นไฉน? คือ ครุฑที่เป็นดัณฑชะ ๑ ครุฑที่เป็นชลาพุชะ ๑ ครุฑที่เป็นสังเสทชะ ๑. ครุฑ 
ที่เป็นอุปปาติกะ ๑. ในครุฑทั้ง ๔ จำพวกนั้น ครุฑที่เป็นอัณฑชะ ย่อมนำนาคที่เป็นอัฌฑชะไปได้ 
นำนาคที่เป็นชลาพุชะ สังเสทชะ อุปปาติกะไปไม , ได้. ครุฑที่เป็นชลาพุชะ ย่อมนำนาคที่เป็น 
อัณฑ ชะและชล าพุ ชะ ไปได้ นำนาคที่เป็นสังเสทชะ อุปปาติกะไปไม่ได้. ครุฑที่เป็นสังเสทชะ 
ย่อมนำนาคที่เป็นอัณฑชะ ชลาพุชะและสังเสทชะไปได้ นำนาคที่เป็นอุปปาติกะไปไม , ได้ ครุฑ 
ที่เป็นอุปปาติกะ ย่อมนำนาคที่เป็นอัณฑชะ ชลาพุชะ สังเสทชะ และอุปปาติกะไปได้. ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย กำเนิดของครุฑมี ๔ จำพวกนี้แล. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. ทวยการีสูตรที่ ๑ 

ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑ 
[๕๓๓] พระนครสาวัตถี. ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย 
บังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว. นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 278 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไป ย่อม 
เข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ พระเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วย 
กาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้สดับมาว่า พวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม มี 
ความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็น 
สหายของพวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ. ครั้นตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็น 
อัณฑชะ. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อม 
เข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ. 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔-๖. ทวยการีสูตรที่ ๒-๔ 

ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑ 
[๕๓๔] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อ 
ตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นชลาพุชะ -.. ของพวกครุฑที่เป็นสังเสทชะ -.. 
ของพวกครุฑที่เป็นอุปปาติกะ พระเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสอง 
ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้สดับมาว่า พวกครุฑที่เป็นอุปปาติกะ มีอายุยืน มีวรรณะ 
งาม มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความ 
เป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอุปปาติกะ. ครั้นตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวก 
ครุฑที่เป็นอุปปาติกะ. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อ 
ตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอุปปาติกะ. 

จบ สูตรที่ ๔-๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 279 

๗-๑๖ อัณฑชทานูปการสูตรที่ ๑-๑๐ 
ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑ 
[๕๓๕] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถามพระผู้ 
มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ พระเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วย 
กาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้สดับมาว่า พวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม มี 
ความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็น 
สหายของพวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ. เขาจึงให้ข้าว นา ผ้า ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล้ 
ที่นอน ที่พัก ประทีปและอุปกรณ์แห่งประทีป เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของ 
พวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ. 

จบ สูตรที่ ๗-๑๖ 

๑๗-๔๖ ชลาพุชาทิทานูปการสูตรที่ ๑-๓๐ 
ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑ 
[๕๓๖] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถามพระ 
ผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นชลาพุชะ -.. ของพวกครุฑที่เป็น 
สังเสทชะ -.. ของพวกครุฑที่เป็นอุปปาติกะ พระเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสอง 
ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้สดับมาว่า พวกครุฑที่เป็นอุปปาติกะ มีอายุยืน มีวรรณะ 
งาม มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึง 
ความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอุปปาติกะ. เขาจึงให้ข้าว นั้า ผ้า ยาน มาลา ของหอม 
เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก ประทีป และอุปกรณ์แห่งประทีป เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 280 

สหายของพวกครุฑที่เป็นอุปปาติกะ. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคน 
ในโลกนี้เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอุปปาติกะ. 

จบ สูตรที่ ๑๗-๔๖. 

(พระสูตร ๔๖ สูตร พึงประมวลมาอย่างนี้) 

จบ สุปัณณสังยุต 


รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 
๑. สุทธกสูตร ๓. ทวยการีสูตร ๔ สูตร 

๒.หรติสตร ๔.ทานปการสตร๔๐สตร. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 281 

๑๐. คันธัพพกายสังยุต 
๑. สุทธกสูตร 

ว่าด้วยเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ 

[๕๓๗] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่าน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย 
จงฟิง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์เป็นไฉน? พวกเทวดาซึ่ง 
สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากก็มี สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นก็มี สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กะพี้ก็มี สิง 
อยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือกก็มี สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กะเทาะก็มี สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ , ใบก็มี 
สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกก็มี สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลก็มี สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสก็มี สิงอยู่ที่ 
ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นก็มี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกนี้เราเรียกว่า พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ 
จบ สูตรที่ ๑. 

๒. สุจริตสูตร 

ว่าด้วยเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ 
[๕๓๘] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ 
ฯลฯ ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย 
ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไป เข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่ 
คนธรรพ์ พระเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วย 
วาจา ด้วยใจ เขาได้สดับมาว่า พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ มีอายุยืน มีวรรณะงาม 
มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็น 
สหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์. ครั้นตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 282 

พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู , คนธรรพ์. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคน 
ในโลกนี้เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู , คนธรรพ์. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. มูลคันธทาตาสูตร 

ว่าด้วยเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา 
[๕๓๙] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ 
ประทับ ฯลฯ ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ 
เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่ง 
สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก พระเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกาย 
ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้สดับมาว่า พวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก มีอายุยืน มีวรรณะ 
งาม มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึง 
ความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก. เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็น 
สหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้ 
บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มี 
กลิ่นที่ราก. 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔-๑๒. สารคันธาทิทาตาสูตร ที่ ๑-๙ 
ว่าด้วยเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้ 
[๕๔๐] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่น -.. ของพวกเทวดา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 283 

ซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กะพี้... ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือก -.. ของพวกเทวดา 
ซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กะเทาะ ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบ -.. ของพวกเทวดา 
ซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอก -.. ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผล -.. ของพวกเทวดา 
ซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รส -.. ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่น? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วย 
วาจา ด้วยใจ เขาได้สดับมาว่า พวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่น -.. ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ 
กะพี้... ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอก -.. ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผล -.. ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รส -.. ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ 
กลิ่น มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อ 
ตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่น -.. ของพวก 
เทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กะพี้... ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือก -.. ของ 
พวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กะเทาะ -.. ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบ ... ของ 
พวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอก -.. ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผล -.. ของ 
พวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รส -.. ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่น. เขาจึง 
ให้สิ่งของอันมีกลิ่นที่แก่น -.. มีกลิ่นที่กะพี้... มีกลิ่นที่เปลือก -.. มีกลิ่นที่กะเทาะ -.. มีกลิ่นที่ 
ใบ ... มีกลิ่นที่ดอก ... มีกลิ่นที่ผล ... มีกลิ่นที่รส ... มีกลิ่นที่กลิ่น. เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึง 
ความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่น -.. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็น 
ปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ 
ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่น -.. 

จบ สูตรที่ ๔-๑๒. 

๑๓-๒๒. มูลคันธทานูปการสูตร ที่ ๑-๑๐ 
ว่าด้วยเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้ 
[๕๔๑] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ , ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก พระเจ้าข้า? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 284 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วย 
วาจา ด้วยใจ เขาได้สดับมาว่า พวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก มีอายุยืน มีวรรณะงาม 
มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็น 
สหายของเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก. เขาจึงให้ข้าว นี้า ผ้า ยาน มาลา ของหอม 
เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก ประทีปและอุปกรณ์แห่งประทีป เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความ 
เป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย 
ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไป เข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มี 
กลิ่นที่ราก. 

จบ สูตรที่ ๑๓-๒๒. 

๒๓-๑๓๒. สารคันธาทิทานูปการสูตร ที่ ๑-๙๐ 
ว่าด้วยเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นเป็นต้น 
[๕๔๒] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่น -.. สิงอยู่ที่ 
ต้นไม้มีกลิ่นที่กะพี้... สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือก -.. สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กะเทาะ -.. สิงอยู่ที่ 
ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบ -.. สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอก -.. สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผล -.. สิงอยู่ที่ต้นไม้มี 
กลิ่นที่รส -.. สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่น พระเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วย 
วาจา ด้วยใจ เขาได้สดับมาว่า -.. พวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่น มีอายุยืน มีวรรณะ 
งาม มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึง 
ความเป็นสหายของพวกเทวดา ซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่น. เขาจึงให้ข้าว นี้า ผ้า ยาน 
มาลา ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก ประทีปและอุปกรณ์แห่งประทีป เมื่อตายไป เขา 
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่น ดูกรภิกษุ ข้อนี้แลเป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 285 

เหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวก 
เทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่น. 

จบ สูตรท ๒๓-๑๓๒. 

จบ คันธัพพกายสังยุต. 


รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 
๑. สุทธกสูตร ๔-๑๒. สารคันธาทิทาตาสูตร ๙ สูตร 

๒. สุจริตสูตร ๑๓-๒๒. มูลคันธทานูปการสูตร ๑๐ สูตร 

๓. มูลคันธทาตาสูตร ๒๓-๑๓๒. สารคันธาทิทานูปการสูตร ๙๐ สูตร 
(รวม ๑๑๒ สูตร) 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 286 

๑๑. วลาหกสังยุต 
๑. เทสนาสูตร 

ว่าด้วยเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู , วลาหก 

[๕๔๓] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงพวก 
เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู , วลาหกแก , เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพึง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวก 
เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู , วลาหกเป็นไฉน? พวกเทวดาที่เป็นสีตวลาหกก็มี ที่เป็นอุณหวลาหกก็มี 
ที่เป็นอัพภวลาหกก็มี ที่เป็นวาตวลาหกก็มี ที่เป็นวัสสวลาหกก็มี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกนี้ 
เราเรียกว่า พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู , วลาหก. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. สุจริตสูตร 

ว่าด้วยเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาพวกวลาหก 

[๕๔๔] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ 
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระ 
ภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อ 
ตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู , วลาหก พระเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกาย 
ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้สดับมาว่า พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก มีอายุยืน มีวรรณะ 
งาม มีความสุขมาก เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึง 
ความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู , วลาหก. เขาจึงให้ข้าว นี้า ผ้า ยาน มาลา 
ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก ประทีปและอุปกรณ์แห่งประทีป. เมื่อตายไป เขาย่อม 
เข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู , วลาหก. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 287 

ปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับ 
เนื่องในหมู่วลาหก. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓-๑๒ สีตวลาหกทานูปการสูตร ที่ ๑-๑๐ 
ว่าด้วยเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาพวกสีตวลาหก 
[๕๔๕] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้'ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาที่เป็นสีตวลาหก พระเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วย 
วาจา ด้วยใจ เขาได้สดับมาว่า พวกเทวดาที่เป็นสีตวลาหก มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความ 
สุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหาย 
ของพวกเทวดาที่เป็นสีตวลาหก. เขาจึงให้ข้าว นี้า ผ้า ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล้ 
ที่นอน ที่พัก ประทีปและอุปกรณ์แห่งประทีป. เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของ 
พวกเทวดาที่เป็นสีตวลาหก. ดูกรภิกษุ ข้อ นี้ แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้ 
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาที่เป็นสีตวลาหก. 

จบ สูตรที่ ๓-๑๒. 

๑๓-๕๒ อุณหวลาหกทานูปการาทิสูตร ที่ ๑-๕๐ 
ว่าด้วยเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาพวกอุณหวลาหกเป็นต้น 
[๕๔๖] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้'ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาที่เป็นอุณหวลาหก ...? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 288 

[๕๔๗] ... เข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาที่เป็นอัพภวลาหก .-. 

[๕๔๘] ... เข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาที่เป็นวาตวลาหก ... 

[๕๔๙] -.. เข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาที่เป็นวัสสวลาหก -.. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วย 
วาจา ด้วยใจ เขาได้สดับมาว่า พวกเทวดาที่เป็นวัสสวลาหก มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความ 
สุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหาย 
ของพวกเทวดาที่เป็นวัสสวลาหก. เขาจึงให้ข้าว นี้า ผ้า ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล้ 
ที่นอน ที่พัก ประทีปและอุปกรณ์แห่งประทีป. เมื่อตายไป เขาเข้าถึงความเป็นสหายของพวก 
เทวดาที่เป็นวัสสวลาหก. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาที่เป็นวัสสวลาหก 
จบ สูตรที่ ๑๓-๕๒. 

๕๓. สีตวลาหกสูตร 
ว่าด้วยเหตุให้มีความหนาว 

[๕๕๐] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้ความหนาวมีในบางคราว 
พระเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ พวกเทวดาชื่อว่าสีตวลาหกมีอยู่เมื่อใด เทวดาพวก 
นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ไฉนหนอ พวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตน เมื่อนั้น ความหนาว 
ย่อมมี เพราะอาศัยความตั้งใจของเทวดาพวกนั้น. ดูกรภิกษุ ข้อนั้นแลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้ 
ความหนาวมีในบางคราว. 

จบ สูตรที่ ๕๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 289 

๕๔. อุณหวลาหกสูตร 

ว่าด้วยเหตุให้มีความร้อน 

[๕๕๑] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้'ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้ความร้อนมีในบางคราว 
พระเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ พวกเทวดาชื่ออุณหวลาหกมีอยู่เมื่อใด เทวดาพวก 
นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ไฉนหนอ พวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตน เมื่อนั้น ความร้อน 
ย่อมมี เพราะอาศัยความตั้งใจของเทวดาพวกนั้น. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้ 
ความร้อนมีในบางคราว. 

จบ สูตรที่ ๕๔. 

๕๕. อัพภวลาหกสูตร 

ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้มีเมฆหมอกในบางคราว 
[๕๕๒] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้'ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้เมฆหมอกมีในบางคราว 
พระเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ พวกเทวดาชื่อว่าอัพภวลาหกมีอยู่เมื่อใด เทวดาพวก 
นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ไฉนหนอ พวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตน เมื่อนั้น เมฆหมอก 
ย่อมมี เพราะอาศัยความตั้งใจของเทวดาพวกนั้น. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้ 
เมฆหมอกมีในบางคราว. 

จบ สูตรที่ ๕๕. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 290 

๕๖. วาตวลาหกสูตร 
ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้มีลมในบางคราว 

[๕๕๓] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้'ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้มีลมในบางคราว พระ 
เจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ พวกเทวดาชื่อว่าวาตวลาหกมีอยู่เมื่อใด เทวดาพวก 
นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ไฉนหนอ พวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตน เมื่อนั้น ลมย่อมมี 
เพราะอาศัยความตั้งใจของเทวดาพวกนั้น. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้มีลมใน 
บางคราว. 

จบ สูตรที่ ๕๖. 

๕๗. วัสสวลาหกสูตร 
ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้มีฝนในบางคราว 

[๕๕๔] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้'ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้มีฝนในบางคราว พระ 
เจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ พวกเทวดาชื่อว่าวัสสวลาหกมีอยู่เมื่อใด เทวดาพวก 
นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ไฉนหนอ พวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตน เมื่อนั้น ฝนย่อมมี 
เพราะอาศัยความตั้งใจของเทวดาพวกนั้น. ดูกรภิกษุ ข้อนั้นแลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้มีฝนใน 
บางคราว. 

จบ สูตรที่ ๕๗. 

จบ วลาหกสังยุต. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 291 

รวมพระสูตรที่มี!นสังยุตนี้คือ 
๑. เทสนาสูตร ๕๓. สีตวลาหกสูตร 
๒.สุจริตสูตร ๕๔.อุณหวลาหกสูตร 
๓-๑๒ สีตวลาหกทานูปการสูตรที่ ๑-๑๐ ๕๕. อัพภวลาหกสูตร 

๑๓-๕๒ อุณหวลาหกทานูปการาทิสูตรที่ ๑-๕๐ ๕๖. วาตวลาหกสูตร 
๕๗. วัสสวลาหกสูตร. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 292 

๑๒. วัจฉโคตตสังยุต 

๑. รูปธัญญาณสูตร 

ความไม , รู้ในรูปเป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิหลายอย่าง 
[๕๕๕] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันอารามของท่าน 
อนาถบิฌฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ปริพาชกชื่อว่าวัจฉโคตร เข้าไปเฝ็าพระผู้มี 
พระภาคถึงที่ประทับ ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว 
จึงนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ท่านพระโคดม อะไร 
หนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้ทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกว่า โลกเที่ยงบ้าง โลกไม่เที่ยง 
บ้าง โลกมีที่สุดบ้าง โลกไม่มีที่สุดบ้าง ชีพก็กันนั้น สรีระก็อันนั้นบ้าง ชีพเป็นอย่างอื่น 
สรีระก็เป็นอย่างอื่นบ้าง สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกบ้าง สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อม 
ไม่เกิดอีกบ้าง สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มี ย่อมไม , เกิดอีกก็มีบ้าง สัตว์เบื้องหน้า 
แต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้บ้าง? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรวัจฉะ เพราะความไม , รู้ในรูป ในเหตุเกิดแห่งรูป ในความ 
ดับแห่งรูป ในปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับแห่งรูป จึงเกิดทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้ขึ้นในโลกอย่างนี้ 
ว่า โลกเที่ยงบ้าง -.. สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้บ้าง. 

ลูกรวัจฉะ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้ทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกว่า โลกเที่ยงบ้าง 
ฯลฯ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้บ้าง. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. เวทนากัญญาณสูตร 

ความไม , รู้ในเวทนาเป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิหลายอย่าง 
[๕๕๖] พระนครสาวัตถี. วัจฉโคตรปริพาชกนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ 
ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ท่านพระโคดม อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ทิฏฐิหลายอย่าง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 293 

เหล่านี้เกิดขึ้นในโลกว่า โลกเที่ยงบ้าง ฯลฯ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ 
ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้บ้าง? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรวัจฉะ เพราะความไม , รู้ในเวทนา ในเหตุเกิดแห่งเวทนา 
ในความดับแห่งเวทนา ในปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับแห่งเวทนา พึงเกิดทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้ 
ขึ้นในโลกอย่างนี้ว่า โลกเที่ยงบ้าง ฯลฯ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่ 
เกิดอีกก็หามิได้บ้าง. ลูกรวัจฉะ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้ทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้เกิดขึ้น 
ในโลกว่า โลกเที่ยงบ้าง ฯลฯ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีก 
ก็หามิได้บ้าง. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. สัญญาณอัญญาณสูตร 
ความไม , รู้ในสัญญาเป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิหลายอย่าง 
[๕๕๗] พระนครสาวัตถี. วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ 
ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ท่านพระโคดม อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้ทิฏฐิหลาย 
อย่างเหล่านืเกิดขึนในโลกว่า โลกเที่ยงบ้าง ฯลฯ สัตว์เบืองหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ 
ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้บ้าง? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ลูกรวัจฉะ เพราะความไม , รู้ในสัญญา ในเหตุเกิดแห่งสัญญา 
ในความดับแห่งสัญญา ในปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับแห่งสัญญา จึงเกิดทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้ 
ขึ้นในโลกอย่างนี้ว่า โลกเที่ยงบ้างฯลฯ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ย่อม 
ไม่เกิดอีกก็หามิได้บ้าง. ลูกรวัจฉะ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้ทิฏฐิหลายอย่างเกิดขึ้นใน 
โลกว่า โลกเที่ยงบ้าง ฯลฯ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีกก็หา 
มิได้บ้าง. 

จบ สูตรที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 294 
๔. สังขารอัญญาณสูตร 

ความไม , รู้ในสังขารเป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิหลายอย่าง 
[๕๕๘] พระนครสาวัตถี. วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูล 
ถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ท่านพระโคดม อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้ทิฏฐิหลายอย่าง 
เหล่านี้เกิดขึ้นในโลกว่า โลกเที่ยงบ้าง ฯลฯ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ 
ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้บ้าง? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรวัจฉะ เพราะความไม , รู้ในสังขารทั้งหลาย ในเหตุเกิดแห่ง 
สังขาร ในความดับแห่งสังขาร ในปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับแห่งสังขาร จึงเกิดทิฏฐิหลายอย่าง 
เหล่านี้ขึ้นในโลกอย่างนี้ว่า โลกเที่ยงบ้าง ฯลฯ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ 
ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้บ้าง. ลูกรวัจฉะ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้ทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้ 
เกิดขึ้นในโลกว่า โลกเที่ยงบ้าง ฯลฯ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม , 

เกิดอีกก็หามิได้บ้าง. 

จบ สูตรที่ ๔. 

๕. วิญญาณธัญญาณสูตร 

ความไม , รู้ในวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิหลายอย่าง 
[๕๕๙] พระนครสาวัตถี. วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถาม 
พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ท่านพระโคดม อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้ทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้ 
เกิดขึ้นในโลกว่า โลกเที่ยงบ้างฯลฯ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ย่อมไม , 

เกิดอีกก็หามิได้บ้าง? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ลูกรวัจฉะ เพราะความไม , รู้ในวิญญาณ ในเหตุเกิดแห่งวิญญาณ 
ในความดับแห่งวิญญาณ ในปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้ 
ขึ้นในโลกอย่างนี้ว่า โลกเที่ยงบ้าง ฯลฯ สัตว์เบื้องหน้าตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่ 
เกิดอีกก็หามิได้บ้าง. ลูกรวัจฉะ ข้อนี้ แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้ทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้เกิดขึ้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 295 

ในโลกว่า โลกเที่ยงบ้าง ฯลฯ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีก 
ก็หามิได้บ้าง. 

จบ สูตรที่ ๕. 

๖-๑๐ รูปอทัสสนาทิสูตรที่ ๑-๕ 
การไม , เห็นขันธ์ ๕ เป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิหลายอย่าง 
[๕๖๐] พระนครสาวัตถี. วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูล 
ถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ท่านพระโคดม อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้ทิฏฐิหลายอย่าง 
เหล่านี้เกิดขึ้นในโลกว่า โลกเที่ยงบ้าง ฯลฯ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ 
ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้บ้าง? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรวัจฉะ เพราะไม่เห็นในรูป ฯลฯ ในปฏิปทาที่จะให้ถึง 
ความดับแห่งรูป ทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้จึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า โลกเที่ยงบ้าง ฯลฯ สัตว์เบื้องหน้า 
แต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้บ้าง. 

[๕๖๑] พระนครสาวัตถี. ลูกรวัจฉะ เพราะไม , เห็นในเวทนา -.. 

[๕๖๒] พระนครสาวัตถี. ลูกรวัจฉะ เพราะไม่เห็นในสัญญา ... 

[๕๖๓] พระนครสาวัตถี. ลูกรวัจฉะ เพราะไม , เห็นในสังขารทั้งหลาย -.. 

[๕๖๔] พระนครสาวัตถี. ลูกรวัจฉะ เพราะไม , เห็นในวิญญาณ ... 

๑๑-๑๕ รูปอนภิสมยาทิสูตรที่ ๑-๕ 
เพราะไม่ตรัสรู้ขันธ์ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอย่าง 
[๕๖๕] พระนครสาวัตถี. ลูกรวัจฉะ เพราะไม่ตรัสรู้ในรูป ... 

[๕๖๖] พระนครสาวัตถี. ลูกรวัจฉะ เพราะไม่ตรัสรู้ในเวทนา ... 

[๕๖๗] พระนครสาวัตถี. ลูกรวัจฉะ เพราะไม่ตรัสรู้ในสัญญา ... 

[๕๖๘] พระนครสาวัตถี. ลูกรวัจฉะ เพราะไม่ตรัสรู้ในสังขารทั้งหลาย -.. 

[๕๖๙] พระนครสาวัตถี. ลูกรวัจฉะ เพราะไม่ตรัสรู้ในวิญญาณ ... 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 296 

๑๖-๒๐ รูปอนนุโพธาทิสูตรที่ ๑-๕ 
เพราะไม , รู้ตามขันธ์ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอย่าง 
[๕๗๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไม , รู้ตามในรูป ... 

[๕๗๑] พระนครสาวัตถี. ลูกรวัจฉะ เพราะไม , รู้ตามในเวทนา -.. 

[๕๗๒] พระนครสาวัตถี. ลูกรวัจฉะ เพราะไม , รู้ตามในสัญญา ... 

[๕๗๓] พระนครสาวัตถี. ลูกรวัจฉะ เพราะไม , รู้ตามในสังขารทั้งหลาย -.. 

[๕๗๔] พระนครสาวัตถี. ลูกรวัจฉะ เพราะไม , รู้ตามในวิญญาณ ... 

๒๑-๒๕ รูปอัปปฏิเวธาทิสูตรที่ ๑-๕ 
เพราะไม่กำหนดรู้ขันธ์ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอย่าง 
[๕๗๕] พระนครสาวัตถี. ข้าแต่ท่านพระโคดม อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้ 
ทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกว่า โลกเที่ยง ฯลฯ เพราะไม่แทงตลอดในรูป ฯลฯ 
วิญญาณ ฯลฯ 

๒๖-๓๐ รูปอสัลลักขณาทิสูตรที่ ๑-๕ 
เพราะไม่กำหนดในขันธ์ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอย่าง 
[๕๗๖] พระนครสาวัตถี. ลูกรวัจฉะ เพราะไม่กำหนดในรูป ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ 
๓๑-๓๕ รูปอนุปลักขณาทิสูตรที่ ๑-๕ 
เพราะไม่เข้าไปกำหนดขันธ์ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอย่าง 
[๕๗๗] พระนครสาวัตถี. ลูกรวัจฉะ เพราะไม่เข้าไปกำหนดในรูป ฯลฯ ใน 
ริฌฌาณ ฯลฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 297 

๓๖-๔๐ รูปอสมเปก 1 ขณาทิสูตรที่ ๑-๕ 
เพราะไม่เพ่งในขันธ์ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอย่าง 
[๕๗๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไม่เพ่งในรูป ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ 
๔๑-๔๕ รูปอัปปัจจเวกขณาทิสูตรที่ ๑-๕ 
เพราะไม่พิจารณาขันธ์ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอย่าง 
[๕๗๙] พระนครสาวัตถี. ลูกรวัจฉะ เพราะไม่พิจารณาในรูป ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ 
๔๖-๕๐ รูปอัปปิจจุปลักขฌาทิสูตรที่ ๑-๕ 
เพราะไม่เข้าไปกำหนดเฉพาะในขันธ์ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอย่าง 
[๕๘๐] พระนครสาวัตถี. ลูกรวัจฉะ เพราะไม่เข้าไปกำหนดเฉพาะในรูป ฯลฯ ใน 
วิญญาณ ฯลฯ 

๕๑-๕๔ รูปลัปปัจจักขกัมมาทิสูตรที่ ๑-๔ 
กรรมคือการไม่เห็นเฉพาะในขันธ์ ๕ เป็นเหตุเกิดทิฏฐิหลายอย่าง 
[๕๘๑] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น วัจฉโคตรปริพาชก ได้เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค 
ถึงที่ประทับ ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึง 
นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ท่านพระโคดม อะไร 
หนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้ทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกว่า โลกเที่ยงห้าง ฯลฯ สัตว์ 
เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้ช้าง? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ลูกรวัจฉะ เพราะกรรมคือการไม , เห็นเฉพาะในรูป ในเหตุเกิด 
แห่งรูป ในความดับแห่งรูป ในปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับแห่งรูป ฯลฯ 

[๕๘๒] พระนครสาวัตถี. ลูกรวัจฉะ เพราะกรรมคือการไม่เห็นเฉพาะในเวทนา ฯลฯ 
[๕๘๓] พระนครสาวัตถี. ลูกรวัจฉะ เพราะกรรมคือการไม , เห็นเฉพาะในสัญญา ฯลฯ 
[๕๘๔] พระนครสาวัตถี. ลูกรวัจฉะ เพราะกรรมคือการไม , เห็นเฉพาะในสังขาร 
ทั้งหลาย ฯลฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 298 

๕๕. วิญญาณอัปปัจจักขกัมมสูตร 
กรรมคือการไม , เห็นเฉพาะในวิญญาณเป็นเหตุเกิดทิฏฐิหลายอย่าง 
[๕๘๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะกรรมคือการไม , เห็นเฉพาะในวิญญาณ ใน 
เหตุเกิดแห่งวิญญาณ ในความดับแห่งวิญญาณ ในปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ จึง 
เกิดทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้ขึ้นในโลกอย่างนี้ว่า โลกเที่ยงบ้าง ฯลฯ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว 
ย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้บ้าง. ลูกรวัจฉะ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้ 
ทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกว่า โลกเที่ยงบ้าง โลกไม่เที่ยงบ้าง โลกมีที่สุดบ้าง โลก 
ไม่มีที่สุดบ้าง ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้นบ้าง ชีพเป็นอย่างอื่น สรีระก็เป็นอย่างอื่นบ้าง สัตว์ 
เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกบ้าง สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม , เกิดอีกบ้าง สัตว์เบื้องหน้า 
แต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มี ย่อมไม่เกิดอีกก็มีบ้าง สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ 
ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้บ้าง. 

จบ สูตรที่ ๕๕. 

จบ วัจฉโคตตสังยุต. 


รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 
๑-๕ อัญญาณสูตร ๕ สูตร ๖-๑๐ อทัสสนสูตร ๕ สูตร 

๑๑-๑๕ อนภิสมยสูตร ๕ สูตร ๑๖-๒๐ อนนุโพธสูตร ๕ สูตร 

๒๑-๒๕ อัปปฏิเวธสูตร ๕ สูตร ๒๖-๓๐ อสัลลักขณสูตร ๕ สูตร 
๓๑-๓๕ อนุปลักขณสูตร ๕ สูตร ๓๖-๔๐ อสมเปกขณสูตร ๕ สูตร 
๔๑-๔๕ อัปปัจจเวกขณสูตร ๕ สูตร ๔๖-๕๐ อัปปัจจุปลักขณสูตร ๕ สูตร 
๕๑-๕๔ อัปปัจชักขกัมมสตร ๔ สตร ๕๕. วิฌฌาณอัปปักจักขกัมมสตร 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 299 

๑๓. สมาธิสังยุต 
๑. สมาธิสมาปัตติสูตร 

ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นและฉลาดในการเข้าสมาธิ นับเป็นผู้เลิศ 
[๕๘๖] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ แต่ไม , ฉลาดในการ 
เข้าสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑. บางคน 
ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่น 
ในสมาธิ และฉลาดในการเข้าในสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่น 
ในสมาธิ และฉลาดในการเข้าในสมาธิ. นับว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุด เป็นประธานสูงสุด 
และดีกว่า. ผู้ได้ฌานทั้ง ๔ จำพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจากนมสด 
เนยซ้นเกิดจากนมสัม เนยใสเกิดจากเนยข้น หัวเนยใสเกิดจากเนยใส ในจำนวนนั้น หัวเนย 
ใสเขากล่าวว่าเป็นเลิศ ฉันใด ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการเข้าใน 
สมาธิ. ก็นับว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่า ผู้ได้ฌานทั้ง ๔ จำพวก 
นั้น ฉันนั้นเหมือนกัน. 

จบ สูตรที่ ๑. 

๒. ฐิติสูตร 

ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นและฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิ นับเป็นผู้เลิศ 
[๕๘๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการตั้ง 
อยู่ในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการตั้งชิตมั่นในสมาธิ ๑. บาง 
คนไม , ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไม่ฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการ 
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการ 
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิ นับว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 300 

สูงสุดและดีกว่าผู้ได้ฌานทั้ง ๔ จำพวกนั้น. เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจาก 
นมสด เนยข้นเกิดจากนมสัม เนยใสเกิดจากเนยข้น หัวเนยใสเกิดจากเนยใส ในจำนวนนั้น 
หัวเนยใสเขากล่าวว่าเป็นเลิศ ฉันใด ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดใน 
การตั้งอยู่ในสมาธิ. ก็นับว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่า. ผู้ได้ 
ฌานทั้ง ๔ จำพวกนั้น ฉันนั้นเหมือนกัน. 

จบ สูตรที่ ๒. 

๓. วุฏฐานสูตร 

ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นและฉลาดในการออกจากสมาธิ นับเป็นผู้เลิศ 
[๕๘๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ แต่ไม , ฉลาดในการ 
ออกจากสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการออกจากสมาธิ แต่ไม , ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑. 
บางคนไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑. บางคนฉลาดใน 
การตั้งชิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น ผู้ได้ฌานที่ฉลาด 
ในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการออกจากสมาธิ. นับว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุด เป็น 
ประธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ฌานทั้ง ๔ จำพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นม 
สัมเกิดจากนมสด ฯลฯ 

จบ สูตรที่ ๓. 

๔. กัลลิตสูตร 

ผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นและฉลาดในความเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ นับเป็นผู้เลิศ 
[๕๘๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ แต่ไม , ฉลาดในความ 
เป็นผู้ฉลาดในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในความเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 301 

ในสมาธิ ๑. บางคนไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไม , ฉลาดในความเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ ๑. 
บางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในความเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวก 
นั้น ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในความเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ นับว่า 
เป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ฌานทั้ง ๔ จำพวกนั้น เปรียบ 
เหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจากนมสด ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๔. 

๕. อารัมมณสูตร 

ผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นและฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ นับเป็นผู้เลิศ 
[๕๙๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ แต่ไม , ฉลาดใน 
อารมณ์ในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ แต่ไม , ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑. 

บางคนไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไม่ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการ 
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการ 
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ. นับว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุด เป็นประ 
ธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ฌานทั้ง ๔ จำพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมสัม 
เกิดจากนมสด ฯลฯ 

จบ สูตรที่ ๕. 

๖. โคจรสูตร 

ผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นและฉลาดในโคจรในสมาธิ นับเป็นผู้เลิศ 
[๕๙๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็นไฉน? 

คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในโคจรในสมาธิ 
๑. บางคนฉลาดในโคจรในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑. บางคนไม่ฉลาดใน 
การตั้งชิตมั่นในสมาธิ และไม่ฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 302 

และฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น ผู้ที่ได้ฌานฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ 
และฉลาดในโคจรในสมาธิ. นับว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ 
ฌานทั้ง ๔ จำพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจากนมสด ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๖. 

๗. อภินีหารสูตร 

ผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นและฉลาดในการน้อมจิตไปในสมาธิ นับเป็นผู้เลิศ 
[๕๙๒] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการ 
น้อมจิตไปในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการน้อมจิตไปในสมาธิ แต่ไม , ฉลาดในการตั้งจิตมั่นใน 
สมาธิ ๑. บางคนไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไม่ฉลาดในการน้อมจิตไปในสมาธิ ๑. 

บางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการน้อมจิตไปในสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น 
ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการน้อมจิตไปในสมาธิ นับว่าเป็นผู้เลิศ 
ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสด 
เกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจากนมสด ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๗. 

๘. สักกัจจกา'รีสูตร 

ผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นและกระทำความเคารพในสมาธิ นับเป็นผู้เลิศ 
[๕๙๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็นไฉน? 

คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งชิตมั่นในสมาธิ แต่ไม่กระทำความเคารพใน 
สมาธิ ๑. บางคนกระทำความเคารพในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑. บางคน 
ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไม่กระทำความเคารพในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการตั้งจิต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 303 

มั่นในสมาธิ และกระทำความเคารพในสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการ 
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ และกระทำความเคารพในสมาธิ. นับว่าเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุด เป็นประธาน 
สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ฌานทั้ง ๔ จำพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจาก 
นมสด ฯลฯ 

จบ สูตรที่ ๘. 

๙. สาตัจจกา'รีสูตร 

ผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นและทำความเพียรเป็นไปติดต่อในสมาธิ นับเป็นผู้เลิศ 
[๕๙๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ แต่ไม , กระทำความ 
เพียรเป็นไปติดต่อในสมาธิ ๑. บางคนกระทำความเพียรเป็นไปติดต่อในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดใน 
การตั้งชิตมั่นในสมาธิ ๑. บางคนไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไม่กระทำความเพียรเป็น 
ไปติดต่อในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และกระทำความเพียรเป็นไปติดต่อ 
ในสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และกระทำความเพียร 
เป็นไปติดต่อในสมาธิ. นับว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ 
ฌานทั้ง ๔ จำพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจากนมสด ฯลฯ 
จบ สูตรที่ ๙. 

๑๐. สัปปายการีสูตร 

ผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นและกระท้าความสบายในสมาธิ นับเป็นผู้เลิศ 
[๕๙๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ แต่ไม , กระทำความ 
สบายในสมาธิ ๑. บางคนกระทำความสบายในสมาธิ แต่ไม , ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑. 
บางคนไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไม่กระทำความสบายในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 304 

การตั้งจิตมั่นในสมาธิ และกระทำความสบายในสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น ผู้ได้ฌานที่ฉลาด 
ในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และกระทำความสบายในสมาธิ. นับว่าเป็นเลิศ ประเสริฐที่สุด เป็น 
ประธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ฌานทั้ง ๔ จำพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค 
นมสัมเกิดจากนมสด ฯลฯ 

ผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิและฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิเป็นต้น นับเป็นผู้เลิศ 
[๕๙๖] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็นไฉน? 

คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิ ๑. 

บางคนฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ ๑. บางคนไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ 
และไม , ฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ และฉลาดในการตั้งอยู่ใน 
สมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการเข้าสมาธิ และที่ฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิ. 

นับว่าเป็นเลิศ ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ฌาน ทั้ง ๔ จำพวกนั้น 
เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจากนมสด ฯลฯ 

[๕๙๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม , ฉลาดในการออกจาก 
สมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการออกจากสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ ๑. บางคนไม่ฉลาด 
ในการเข้าสมาธิ และไม , ฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ และฉลาด 
ในการออกจากสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการเข้าสมาธิ และฉลาดในการ 
ออกจากสมาธิ. นับว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ฌานทั้ง ๔ 
จำพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจากนมสด ฯลฯ 

[๕๙๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในความเป็น 
ผู้ฉลาดในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในความเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ แต่ไม , ฉลาดในการเข้าสมาธิ ๑. 

บางคนไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ และไม่ฉลาดในความเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดใน 
การเข้าสมาธิ และฉลาดในความเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น ผู้ได้ฌานที่ฉลาด 
ในการเข้าสมาธิและฉลาดในความเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ. นับว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุด เป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 305 

ประธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ฌานทั้ง ๔ จำพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค 
นมสัมเกิดจากนมสด ฯลฯ 

[๕๙๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม , ฉลาดในอารมณ์ใน 
สมาธิ ๑. บางคนฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ ๑. บางคนไม่ฉลาด 
ในการเข้าสมาธิ และไม , ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ และฉลาด 
ในอารมณ์ในสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการเข้าสมาธิ และฉลาดในอารมณ์ 
ในสมาธิ. นับว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ฌานทั้ง ๔ 
จำพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจากนมสด ฯลฯ 

[๖๐๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑. 
บางคนฉลาดในโคจรในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดการเข้าสมาธิ ๑. บางคนไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ และ 
ไม , ฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ และฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑. ใน ๔ 
จำพวกนั้น ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการเข้าสมาธิ และฉลาดในโคจรในสมาธิ. นับว่าเป็นผู้เลิศ 
ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ฌานทั้ง ๔ จำพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสด 
เกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจากนมสด ฯลฯ 

[๖๐๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้๔ จำพวกเป็นไฉน? 

คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการน้อมจิตไปใน 
สมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการน้อมจิตไปในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ ๑. บางคนไม่ 
ฉลาดในการเข้าสมาธิ และไม่ฉลาดในการน้อมชิตไปในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ 
และฉลาดในการน้อมชิตไปในสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการเข้าสมาธิ และ 
ฉลาดในการน้อมจิตไปในสมาธิ. นับว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน สูงสุดและ 
ดีกว่าผู้ได้ฌานทั้ง ๔ จำพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจากนมสด ฯลฯ 
[๖๐๒] พระนครสาวัตถี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่กระทำความเคารพใน 
สมาธิ ๑. บางคนกระทำความเคารพในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ ๑. บางคนไม , ฉลาด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 306 

ในการเข้าสมาธิ และไม , กระทำความเคารพในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ และกระทำ 
ความเคารพในสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการเข้าสมาธิ และกระทำความ 
เคารพในสมาธิ นับว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ฌาน 
๔ จำพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจากนมสด ฯลฯ 

[๖๐๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่กระทำความเพียรเป็น 
ไปติดต่อในสมาธิ ๑. บางคนกระท้าความเพียรเป็นไปติดต่อในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการเข้า 
สมาธิ ๑ บางคนไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ และไม่กระทำความเพียรเป็นไปติดต่อในสมาธิ ๑. 

บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ และกระทำความเพียรเป็นไปติดต่อในสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น 
ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการเข้าสมาธิ และกระทำความเพียรเป็นไปติดต่อในสมาธิ. นับว่าเป็นผู้เลิศ 
ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ฌานทั้ง ๔ จำพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสด 
เกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจากนมสด ฯลฯ 

[๖๐๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่กระทำความสบายใน 
สมาธิ ๑. บางคนกระทำความสบายในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ ๑. บางคนไม่ฉลาด 
ในการเข้าสมาธิ และไม , กระทำความสบายในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ และ 
กระทำความสบายในสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการเข้าสมาธิ และกระทำ 
ความสบายในสมาธิ. นับว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ 
ฌานทั้ง ๔ จำพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจากนมสด ฯลฯ 
[๖๐๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิ แต่ไม , ฉลาดในการออก 
จากสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการออกสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิ ๑. บางคนไม่ฉลาดใน 
การตั้งอยู่ในสมาธิ และไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิ และ 
ไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิ และ 
ฉลาดในการออกจากสมาธิ. นับว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่า 
ได้ฌานทั้ง ๔ จำพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจากนมสด ฯลฯ 
[๖๐๖] พระนครสาวัตถีฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในความ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 307 

เป็นผู้ฉลาดในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในความเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการออกจาก 
สมาธิ ๑. บางคนไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิ และไม่ฉลาดในความเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ ๑. 

บางคนฉลาดในการออกจากสมาธิ และฉลาดในความเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น 
ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการออกจากสมาธิ และฉลาดในความเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ. นับว่าเป็นผู้เลิศ 
ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ฌานทั้ง ๔ จำพวกนั้น เปรียบเหมือน 
นมสดเกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจากนมสด ฯลฯ 

[๖๐๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในความเป็นฉลาดในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดใน 
อารมณ์ในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ แต่ไม , ฉลาดในความเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ ๑. 
บางคนไม่ฉลาดในความเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ และไม่ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ ๑. บางคนฉลาด 
ในความเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ และฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น ผู้ได้ฌานที่ 
ฉลาดในความเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ และฉลาดในอารมณ์สมาธิ. นับว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุด 
เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ฌานทั้ง ๔ จำพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค 
นมสัมเกิดจากนมสด ฯลฯ 

[๖๐๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ แต่ไม , ฉลาดในโคจร 
ในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในโคจรในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ ๑. บางคนไม่ฉลาด 
ในอารมณ์ในสมาธิ และไม่ฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ และฉลาด 
ในโคจรในสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ และฉลาดในโคจร 
ในสมาธิ. นับว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ฌานทั้ง ๔ 
จำพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจากนมสด ฯลฯ 

[๖๐๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในโคจรในสมาธิ แต่ไม , ฉลาดในการน้อมจิต 
ไปในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการน้อมจิตไปในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑. บางคน 
ไม่ฉลาดในโคจรในสมาธิ และไม่ฉลาดในการน้อมจิตไปในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในโคจรใน 
สมาธิ และฉลาดในการน้อมจิตไปในสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในโคจรใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 308 

สมาธิ และฉลาดในการน้อมจิตไปในสมาธิ. นับว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน 
สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ฌานทั้ง ๔ จำพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจาก 
นมสด ฯลฯ 

[๖๑๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการน้อมจิตไปในสมาธิ แต่ไม , กระทำ 
ความเคารพในสมาธิ ๑. บางคนกระทำความเคารพในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการน้อมจิตไปใน 
สมาธิ ๑. บางคนไม่ฉลาดในการน้อมจิตไปในสมาธิ และไม่กระทำความเคารพในสมาธิ ๑. 

บางคนฉลาดในการน้อมจิตไปในสมาธิ และกระทำความเคารพในสมาธิ ๑. ใน ๔ จำพวกนั้น 
ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการน้อมจิตไปในสมาธิ และกระทำความเคารพในสมาธิ. นับว่าเป็นผู้เลิศ 
ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ฌานทั้ง ๔ จำพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสด 
เกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจากนมสด ฯลฯ 

[๖๑๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำความเคารพในสมาธิ แต่ไม่กระทำความเพียร 
เป็นไปติดต่อในสมาธิ ๑. บางคนกระทำความเพียรเป็นไปติดต่อในสมาธิ แต่ไม่กระทำความ 
เคารพในสมาธิ ๑. บางคนไม่กระทำความเคารพในสมาธิ และไม่กระทำความเพียรเป็นไปติดต่อ 
ในสมาธิ ๑. บางคนกระทำความเคารพในสมาธิ และกระทำความเพียรเป็นไปติดต่อในสมาธิ ๑. 
ใน ๔ จำพวกนั้น ผู้ได้ฌานที่กระทำความเคารพในสมาธิ และกระทำความเพียรเป็นไปติดต่อใน 
สมาธิ. นับว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ฌานทั้ง ๔ จำพวก 
นั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจากนมสด ฯลฯ 

[๖๑๒] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้. ๔ จำพวกเป็น 
ไฉน? คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำความเพียรเป็นไปติดต่อในสมาธิ แต่ไม , 

กระทำความสบายในสมาธิ ๑. บางคนกระทำความสบายในสมาธิ แต่ไม , กระทำความเพียรเป็นไป 
ติดต่อในสมาธิ ๑. บางคนไม่กระทำความเพียรเป็นไปติดต่อในสมาธิ และไม่กระทำความสบาย 
ในสมาธิ ๑. บางคนกระทำความเพียรเป็นไปติดต่อในสมาธิ และกระทำความสบายในสมาธิ ๑. 
ใน ๔ จำพวกนั้น ผู้ได้ฌานที่กระทำความเพียรเป็นไปติดต่อในสมาธิ และกระทำความสบายใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หน้าที่ 309 

สมาธิ. นับว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ฌานทั้ง ๔ จำพวก 
นั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมสัมเกิดจากนมสด เนยข้นเกิดจากนมสัม เนยใส 
เกิดจากเนยข้น หัวเนยใสเกิดจากเนยใส หัวเนยใสเขากล่าวว่าเป็นเลิศ ฉันใด ผู้ได้ฌานที่ 
กระทำความเพียรเป็นไปติดต่อในสมาธิ และกระทำความสบายในสมาธิ. ก็นับว่าเป็นผู้เลิศ 
ประเสริฐที่สุด เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าผู้ได้ฌานทั้ง ๔ จำพวกนั้น ฉันนั้นเหมือนกัน. 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแล้ว ภิกษุเหล่านั้นดีใจชื่นชมภาษิตของ 
พระผู้มีพระภาค ฉะนี้แล. 

(สูตรอีก ๕๐ สูตร พึงให้พิสดารโดยนัยนี้) 

จบ สูตรที่ ๑๐. 

จบ สมาธิสังยุต. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ข้นธวารวรรค - หน้าที่ 310 

รวมพระสูตรที่มี!นสังยุตนี้คือ 
๑. สมาธิสมาปัตติสูตร ๖.โคจรสูตร 

๒.ฐิติสูตร ๗.อภินืหารสูตร 
๓. วุฏฐานสูตร ๘. สักกัจจกา'รีสูตร 
๔. กัลลิตสูตร ๙. สาตัจจการีสูตร 
๕. อารัมมณสูตร ๑๐. สัปปายการีสูตร. 

จบ ข้นธวารวรรคสังยุต. 

รวมวรรคที่มีในข้นธวารวัคคสังยุต นี้คือ 
๑. นกุลปิตวรรค๒. อนิจจวรรค 
๓. ภารวรรค ๔.นตุมหากวรรค 
๕. อัตตทีปวรรค 

รวม ๕ วรรคนี้ท่านเรียกว่า ปฐมปัณณาสก์. 

๖. อุปายวรรค ๗. อรหันตวรรค 
๘. ข้ชชนึยวรรค๙. เถรวรรค 
๑๐. ปุปผวรรค 

รวม ๕ วรรคนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ฉลาดทรงประกาศว่า เป็นมัชฌิมปัณณาสก์. 
๑๑. อันตวรรค ๑๒. ธัมมกถิกวรรค 
๑๓. อวิชชาวรรค ๑๔. กุกกุฬวรรค 

๑๕. ทิฏฐิวรรค 

รวม ๕ วรรคนี้ท่านเรียกว่า ปัจฉิมปัณณาสก์ และเรียกว่าเป็นนิบาต. 

ในข้นธวารวรรคมี ๑๓ สังยุต คือ 
๑. ข้นธสังยุต ๘. นาคสังยุต 
๒. ราธสังยุต ๙. สุปัณฌสังยุต 
๓. ทิฏฐิสังยุต ๑๐. คันธัพพกายสังยุต 
๔. โอกกันตสังยุต๑๑. วลาหกสังยุต 
๕. อุปปาทสังยุต ๑๒. วัจฉโคตตสังยุต 
๖. กิเลสสังยุต ๑๓. สมาธิสังยุต ฉะนี้แล ฯลฯ 
๗. สาริปุตตสังยุต 





